IB  53 


DYNOETHIAD  MORMONIAETH; 


YN   CYNWVS 


HANES  JOSEPH  SMITH, 

SAITH  GRADD  Y  DEML, 
GWREIGIAETH  YSBRYDOL, 


YN  NOHYDA  R 


Seremoniau  a  arferir  ar  Dderbyniad  i'r  Urdd  bono. 


0  EI^AU  TYSTION  PROFEDIG. 


WEDI  ETJ  CASGLU  GAN  Y  LEFIAD. 


ABERTAWY: 

AKGi;AriWYD    OAN    JOSEPH    ROSSER,    HEOL    FAWK. 
1853. 


RHAGYMADRODD. 


Anwyl  Ddarllenydd, 

A  ddarlleni  di  air  o  ragymadrodd, 
OS  ysgrifenwii  ef]  Oddiar  hyder  y  gwnei, 
treuliwn  benaid  neu  ddau  o  inc  i'r  perwyl. 

Y  mae  sefyllfa  ein  cydwladwyr  yn  eu 
perthynas  a  Mormoniaeth  yn  ddigon  o  reswm 
dros  alw  sylw  at  y  pwnc.  Gan  nad  pwy 
mor  ynfyd  a  fFol  yw  y  grefydd  yma,  pa  mor 
benwan  ydyw  ei  chanlynwyr,  a  pha  mor  isel 
a  dirmygus  ydyw  y  naill  a'r  llall  yn  ngolwg 
dynion  goreu  y  byd,  gan  fod  eneidiau  yn 
cael  eu  llithio  ganddynt,  iawn  ydyw  ceisio 
gwneyd  rhyw  beth  i  ragflaenu  yr  aflwydd. 
Ac  nis  gallem  feddwl  am  ddim  gwell  na 
rhoddi  desgrifiad  noeth  o  fywyd  a  chrefydd  y 
Mormoniaid  ger  bron  ein  cyfeillion,  o  enau 
tystion  credadwy,  a  gadael  iddynt  famu 
drostynt  eu  hunain.  Yr  ydym  wedi  dethol 
yr  hyn  a  welir  ar  y  tudalenau  canlynol  o 
amryAv  lyfrau  Seisnig  a  gyhoeddwyd  yn 
America,  ydynt  a'u  cylchrediad  yn  fawr — 
wedi  eu  darllen  gan  luaws  o  Formoniaid,  y 
rhai  ni  feiddiant  gynyg  gwrthbrofi  eu  gmr- 
ionedd.    Gwnaethom  ddefnydd  mawr  o  erth- 


IV 

ygl  adolygiadol  yn  y  British  and  Foreign 
Evaiigelical  Review  ar  im  o'r  llyfrau  y  cyf- 
eiriwyd  ato  uchod. 

Wei,  brysia,  ddarllenydd,  dros  y  tiidalenau 
yma,  edrych  ar  Formoniaeth  yn  ei  sylfaenydd 
a'i  blaenoriaid — yn  ei  pheriFeithrwydd  mwyaf 
— yn  ei  Theml  a'i  Chysegr ;  ac  os  byth  ar 
ol  hyny  y  gelli  edrych  arni  a  llygad  siriol  ac 
a  chalon  hawddgar,  na  feia  ni  am  ddyweyd 
yn  benderfynol,  ;mai  penryddid  ac  anllad- 
rwydd  yn  unig  fydd  yr  achos. 

Yr  eiddoch  yn  barchus, 

Y  LEFIAD. 

YSTKADGYNLAIS,  TaCHWEDD,   1853. 


HANES  JOSEPH  SMITE 


Y  MAE  enw  Joseph  Smith  yn  hynod  yn  inhlith  twyllwjT 
crefyddol  y  byd.  Ymddciigys  fod  prif  hawl  y  dyn  hwu  i 
hynodrwydd  yn  hanfodi  yn  ei  ddiffyg  o  gy  mhwysdcrau 
meddyliol  a  chorphorol.  Ymosododd,  er  yn  amddifad  o 
ffydd,  cymeriad,  addysg,  atbrylith,  ac  hyd  y  nod  brwd- 
frydedd,  i  sefydhi  sect  grefyddol,  ar  egwyddorion  tra 
hynod,  yr  hon  sydd  wedi  cynyddu  yn  fa\vT,  sydd  yn  debyg 
o  bara  am  gryn  amser,  ac  oddiwrth  yr  hon  y  dt'iliia  parch 
iV  goffadwriaeth,  ond  odid,  am  dymhor  hir.  Yr  oedd  un 
peth  yn  perthjTi  i'w  gymeriad  sydd  yn  rhoddi  cj-frif  am  ei 
Iwyddiant  yn  ei  orchwyl  anturiaethiis  ;  set'  dii/sgoc/rivydd 
hvriad  :  yr  oedd  ewyllysio  yn  leneuthvr  iddo  cf.  Unwaith 
y  penderfynai,  cynlhmiai  bob  dyfois,  dygai  allan  bob  modd- 
ion  tuag  at  gyflawni  y  pendcrfyniad  hwmv.  Ac  yn  hjii  y 
gorwedd  dirgelwch  ei  h^yddiant. 

Ychydig  iawn,  mcwn  cymhariaeth,  sydd  ar  gael  o'i 
hanes  foreuol — jv  oedd  ei  ddechreuad  yn  isel,  ac  anaml 
iawn  y  siaradai  ef  ei  hiin  am  y  tymhor  hwuw ;  dewisai 
(nid  heb  resjanau  da,  fe  allai,)  gadw  hyny  dan  y  lien  o'r 
gohvg. 

DyAvedir  i  Joe  Smith  gael  ei  eni  yn  Sharon,  talaeth 
"Windsor,  Vermont,  yn  Ngogledd  America,  ar  y  2  Sain  o 
Ragfyr,  1805  ;  ond  a  barnu  wrth  ei  olwg  yn  amser  ei 
farwolaeth,  gallesid  meddwl  ei  fod  flwyddi  yn  hjTiach, 
Symudodd  ei  rieni,  y  rhai  oeddent  isel  en  hamgylchiadau, 
i  Palmyra,  talaeth  New  York,  pan  oedd  ef  yn  ddeng 
mlwydd  oed.  Yr  oedd  Joe  y  pryd  bwnw  yn  fachgcn  cyf- 
rwys,  drygionus,  diog,  a  meistrolgar  ;  a'i  holl  gjnneriad  jti 
amddifad  o  bob  peth  dymunol.  Dywedir  ei  fod  y  fath 
chwiwgi,  fel  yr  oedd  pob  peth  y  cyiFyrddai  ei  fysedd  a 
hwynt  yn  cydio  wrthynt ;  ei  fod  mor  dueddol  i  ddyweyd 
celwydd,  fel  na  ddywedai  y  gwir  im  amser,  hyd  y  nod 
trwy  ddygwyddiad ;  a  bod  ganddo  y  dymlier  fwyaf  ddial- 
gar  a  welwyd  erioed  mewn  plentyn.  Yn  brawf  o'r  peth 
olaf  rhoddwn  y  dyfyniadau  canljmol. 

Pan  oedd  yn  ieuanc  iawn  ciu-wyd  ef  gan  hen  wraig  o'r 
enw  Tracey,  am  ladrata  Avyau  oddiami ;  a'r  noswaith  gau- 
lynol  rhoddwyd  ei  gieir-dy  ar  dan,  a  daliwyd  Joe  jti  euog. 


Pan  yn  dair  ar  ddeg  oed  lladratodd  ddillad  oddiar  berth, 
a  chyfuewidiodd  liwy  a  plaedlar  am  dlyslyn  {cosmetics), 
ac  yn  mhen  tridiau  tystiai  iddo  weled  uu  James  Bradshaw 
yn  eu  dwyn.  Cymerodd  ei  dad  y  wialen  un  diwrnod  i'w 
geryddu,  ac  i  ddial  ar  ei  dad,  gwenwjTiodd  y  ci  mawr 
oedd  ganddo  yn  gofaln  am  y  ty.  Dro  arall,  pan  oedd 
ganddo  ryw  betli  yo.  erbyn  nn  o'r  teulvi,  rhoddodd  feddyg- 
lyn  yn  y  coffee-pot,  yr  hwn  a'u  gwnaeth  oil  yn  glaf  iawn, 
Wedi  iddo  gael  ei  guro  unwaith.  gan  facbgen  oedd  fwy 
nag  ef,  gwyliodd  yn  ddyfal  am  gyfleusdra,  nes  iddo  ei  gael 
un  diwTrnod  yn  yr  afon  yn  ymolcbi  ;  cymerodd  ei  ddUlad 
ymaith  a  gwasgarodd  bwynt  yma  a  tbraw  dros  wyneb  yr 
afon,  fel  na  cbafwyd  un  edefyn  o  honynt  byth. 

Ni  bu  erioed  benach  hlockhead  mewn  ysgol  na  Joe  ;  ei 
boff  waitb  yno  oedd  lladrata,  cm-o  y  plant,  a  dy^^eyd  cel- 
^VJ'dd  :  ac  yr  oedd  yn  hoUol  amddifad  o  dalentau  gweitbio  ; 
ni  cbydiai  mewn  ofFeryn  end  o'i  anfodd,  a  plian  gydiai, 
peiiderfynai  wneyd  C3''maint  o  ddrwg  ag  a  allai  trwy  wneyd 
pethau  0  cbwitb,  dryllio  yr  offer,  a  pbetbau  cyffelyb.  Yr 
oedd  pawb  yn  ystyried  Joe  y  crwtyn  mwyaf  diras  a  dryg- 
ionus  trwy  boll  gymydogaetb  Palmyi'a. 

Digon  tebyg  i'r  byn  a  welodd  ac  a  ddysgodd  y  bacbgen 
gan  ei  dad,  gyfranu  yn  belaetb  at  ei  ddiygioni  a'i  gyf- 
rwysdra  ei  bun,  i  beri  iddo  gymeryd  y  llwybr  a  gymerodd. 
Ffermwr  bacb  isel,  digymeriad  oedd  ei  dad,  o'r  un  enw  ag 
yntau  ;  yr  oedd  wedi  ymroddi  at  ddewiniaetb,  cbwilio 
allan  drysorau  cuddiedig,  datguddio  dirgeledigaetbau,  ad- 
rodd  dycbymygion  gwylltion,  twyllo  a  dywedyd  celwj'dd- 
au.  Yr  oedd  Joseph  yn  blentyn  de'O'isol  ei  dad  ;  yr  oedd 
yn  meddu  ar  ei  boll  gymeriad  ef,  gydag  yehwanegiad 
mawr  o'r  un  defnyddiau.  Yn  nhystiolaetb  Mr.  Peter 
Ingersoll,  ar  1\V  yn  1 833,  dywedai  iddo  "  fod  yn  gymydog 
i  Smith  jY  bynaf  o  1822  byd  1830.  Galwedigaetb  gyff- 
redin  y  teulu  pv  cloddio  am  arian.  Gwnaeth  i  mi  fyned 
gydag  ef  droion,  pryd  y  gwelais  ef  yn  cj^awni  llawer  o 
seremoniau  dyeithr ;  ond  ni  welais  ef  jo.  cael  dim.  Dy- 
wedodd  wrthyf  un  tro,  mai  p-  amser  goreu  i  gloddio  am 
arian  ydoedd  yn  nghanol  gwres  jx  haf,  pan  fyddai  poeth- 
der  yr  haul  yn  gwneyd  i'r  coffrau  i  godi  yn  agos  i  wyneb 
y  ddaear.  '  Gwelwch  y  cerig  yna,'  ebai;  '  p-  ydym  ni 
yn  galw  creigiau  arnynt,  ac  y  maent  yn  ymddangos  felly  ; 
ond  mcAvn  gwirionedd  coffrau  o  arian  wedi  eu  codi  i  fynu 
gan  wres  yr  haul  ydjTit.'  " 


Y  mae  gwirloncdd  y  dystiolactli  iieliod  yn  cacl  ci  cha- 
darnhau  gan   y  Parch.   John   A.    Clark.     Dywed  fcl  y  * 
canlM[ : —  * 

"it  oedd  Joe  Smith,  }t  hvm  a  fu  wcdi  hyny  j-n  bro- 
phwyd  Mormonaidd,  yu  pcrthyn  i  deidu  diffrwyth  \ti  agos  i 
PalmjTa.     Yr  ocddcnt  yn  byw   bywyd  oi!#ydi-ol,  ac  )ti 
cael  eu  hadwaen  jti  bcnaf  fel  cloddwyr  arian.     Yr  oedd 
Joe  cr  yn  blcntj-n  j-n  fochgcn  hurt,  didalcnt ;  ond  haerai 
ci  dad   ci   fod  yn   gallu  gweled   trwy  hoU  berfcddion  y^  _ 
ddaear,  ac  yn  canfod  yr  holl  dvysorau  cuddiedig  oedd    iBj 
ynddi.    Yn  cu  cnAydriadau  am  arian,  Joe  oedd  yr  anvein-     ^ 
ydd  cyffrcdiu  ;  byddai  yn   dwyn  ganddo  gareg  neillduol 
j-n  ci  hct,  trwy  yr  hon  y  byddai  yn  edrj'ch,  ac  jm  pender- 
fjTiu  pa  fan  i  ddechreu  cloddio." 

Yn  y  dyfyniadau  canljiiol  ccir  desgrifiad  o  dcnlu  Smith 
gan  lygad   a  chlust  dystion.      Dywed  William  Staflford — 

"  Daethum  jti  gydnabyddus  a  Smith  yr  hynaf  a'i  dcalu 
jTi  1820.  Yr  oeddpit  5-n  b}-w  yn  Palnap-a,  oddcutu 
milldir  a  banner  oddi^^Tth  fy  ngbartref.  Yr  oedd  rhan 
fawr  o'u  hamser  jn  cael  ci  dreulio  gyda  chloddio  am  arian, 
\Ti  cnwcdig  yn  y  nos,  pryd  y  dywedent  eu  bod  yn  hawddaf 
i'w  cael.  Clywais  hwj'ut  yn  adrodd  ystoriau  rhjiedd  am 
y  dirgelcdigaethau  a  chwiliasant  allan.  Dpvcdent  fod 
Joseph  y  mab,  wrth  roi  rhyw  gareg  neillduol  yn  ci  het,  jii 
gallu  gAveled  jt  holl  ddirgelion  yn  mherfeddion  y  ddaear, 
a'i  fod  jTi  canfod  Uestri  o  aiu'  ac  o  arian  o  bob  desgrifiad,  a 
chofii'au  a  barilau  maAAi-ion  yn  llawn,  yn  nghyda'r  ysbrj-d- 
ion,  dan  ofal  pa  rai  oedd  y  trysorau  gwcrthfawr  yma. 
Weitliiau  gcllid  cael  y  trj'^sorau  5^na  yn  hawdd  iawn ;  bryd 
arall  byddai  yn  orchwyl  anhawdd  rhyfeddol.  IJyddai  en 
cael  pi  ymddibjTiu  Uawer  iawn  ar  scfylLfa  y  lleuad.  Os 
da  y  cofiaf,  ystp'id  lleuad  newydd  a  Gwener  y  Croglith  yn 
djTuhor  da  iawn  i  gloddio  am  arian.         *        *        *        * 

"Daeth  y  tad  ataf  un  noswaith,  a  dyAvedodd  AATthyf  fod 
Joseph  y  mab  wedi  bod  yn  edrych  yn  y  drych,  ac  wcdi 
canfod  duu  "eu  dri  o  gotfrau  Uawnion  0  aur  ac  arian,  o 
fewn  j-chydig  i'w  dy  ei  hun;  ac  hcb  fod  ond  ychydig 
droedfeddi  oddi^ATth  ^yneb  y  ddaear:  ac  nad  allai  neb 
ond  y  tad  a  minnau  cu  cael  oddiyno.  Cydsyniais  i  f\-ncd 
gydag  ef;  ac  yn  gjmar  yn  yr  hwyr,  cAThaeddasom 
y  fan.  Cwniaeth  Joseph  yr  hynaf  gylcli  oddeutu  12  neu 
14  troedfcdd  o  dryfesur,  a  dywedai  fod  y  trysor  o  fewn  y 
cylch  hwnw  :  yna  gosododd  wiail  a'u  ponau  yn  y  ddaear 
o  amgylch  y  cylch,   i  gadw  yr  ysbrydion  drug  allan. 


¥ 


Torodd  gylcli  arall  Avyth  neu  ddeg  troedfedd  o  fewn  hwn ; 
cerddodd  o  amgylch  rhwng  y  ddau,  gan  siarad  rliyw  bcth 
dyeithr  iawii  i  mi.  Yna  gosododd  Son  ddur  ar  ei  phen 
yn  nglianolbwynt  y  cylchau,  ao  arcliodd  am  ddystaw- 
rwydd  perffiiith  rhag  deffro  yr  ysbryd  oedd  yu  gofalu 
am  y  trysorau.  Wedi  i  ni  gloddio  pwll  oddeiitu  pum 
troedfedd  o  ddyfnder  o  gylch  y  ffon,  gofyiiai  Smith  tnvy 
awgrym  am  gael  myned  hyd  y  ty,  at  Joseph  y  mab  i  ofyn 
y  rheswm  am  y  siomedigaeth.  Dychwelocld  yn  fuan,  a 
dywedodd  fod  Joseph  wedi  cadw  ei  olwg  yn  y  drych  dros 
yr  holl  amser,  ac  wedi  gwyHo  symudiadan  yr  ysbryd,  iddo 
weled  yr  ysbryd  yn  dyfod  i  fynu  hyd  at  y  cylch,  ac  iddo, 
wrth  weled  y  pwll  o  gylch  y  ffon,  beri  i'r  arian  suddo  yn 
ddwfn.  Yna  aethom  i'r  ty,  a  sylwodd  yr  hen  Joseph  i  ni 
wneuthur  camsyniad  wrth  ddeehreu  y  gorchwyl ;  oni  bai 
hyny  y  buasem  wedi  cael  yr  arian. 

"  Dro  arall  cyuUuniasant  ddyfais  trwy  yr  hon  y  gallent 
dori  eu  newyn  ar  gig  vm  o'm  defaid.  Yr  oeddent  wedi 
gweled  myharen  braf  yn  mhlith  fy  mhraidd.  Daeth  yr 
hen  Joseph  ag  un  o'r  bechgyn  ataf  tin  diwrnod,  a  dywed- 
odd fod  Joseph  ei  fab  wedi  darganfod  trysorau  gwerth- 
fawr,  ac  nad  oedd  ond  un  ffordd  i'w  cael ;  yr  oedd  hono 
fel  hyn  : — Yr  oedd  yn  rhaid  cael  dafad  ddu  ;  ar  ol  tori  ei 
phen  fod  yn  rhaid  ei  dAvyn  o  amgylch  tra  fydd  ai  yn  gwaedu, 
a  gwneyd  cylch  o'i  gwaed  ;  yr  oedd  h}Ti  i  gael  ei  wneyd  i 
lony ddu  llid  yr  ysbryd  drwg ;  yna  gellid  cael  y  trysorau, 
a  byddai  fy  rhan  i  o  honynt  yn  bedwar  dyblyg.  I  fodd- 
hau  fy  nghy wreinrwydd  gadewais  hwj'nt  i  gael  y  ddafad ; 
ond  gwnaed  rhyw  gamsyuiad  wrth  dd-v^yn  y  gorchwyl  yn 
mlaen  y  tro  h-s>Ti  hefyd,  ac  aeth  y  cwbl  yn  ofer.  D}Tna  yr 
unig  dro,  yn  fy  ngwybodaeth  i,  y  gwnaethant  elw  trwy  y 
goi'chwyl  o  gloddio  arian.  Yr  oedd  amryw  ddynionach 
segur  a  drygionus  yn  eu  dylyn  bob  amser  gyda'r  gorchwyl 
twyllodrus  yma  o  gloddio  arian  yn  y  nos,  y  rhai  oedd  a 
fynent  yn  fwy  y  dydd  a  chig  defaid  nac  ag  arian." 

Pan  welsant  nad  oedd  gan  y  bobl  yma  ffj'dd  fawr  yTi  eu 
dyfeisiau  i  gloddio  arian,  cymerasant  arnynt  iddynt  gael 
allan  Fibl  aur,  o'r  hwn,  meddent,  nad  oedd  llyfr  Mormon 
ond  arweinydd  i  mewn.  Dywed  gwr  arall  o'r  enw  Barton 
Stafford,  fod — 

"  Joseph,  y  tad,  yn  feddwyn  cyhoedd,  ac  i'w  deulu  gan 
mwyaf  ddylyn  ei  esampl,  yn  enwedig  Joseph  y  mab,  yr 
hwn  oedd  yn  di"a  chwanog  i  annghymedroldeb,  hyd  y  nod 
pan  broffesai  ei  fod  dan  ysbrydoliaeth  i   gyfieithu  llyfr 


]\Iormon.  Yr  oedd  iiu  dlwruod  j'u  gweilhlo  ar  gae  fy  nhad, 
yfodd  nes  oedd  yn  foddw.  Pau  gal'odd  fod  ci  gocsau  yn 
gwrtliod  cj-flawui  eu  swydd,  trodd  at  y  clawdJl  ac  jniioll- 
yngodd  ar  ei  draws  :  yn  mhcn  enyd  cododd  i  fynn  a  dcch- 
reuodd  dafodi  ag  iin  o'r  gwcitliwyr,  ac  actli  yn  ffrwgwd 
rhyngddyut,  a  cliafodd  Joe  ei  grys  wcdi  ci  ddryllio  agos 
oddiam  ei  gorpli.  Yr  oedd  ci  Avraig  yn  dygwydd  bod  yn 
ein  ty  ni  ar  y  prj'd,  ac  ymddangosai  yn  ofidus  iawn  oble- 
gid  ci  ymddygiad;  ac  i  amddiffyn  ei  gefn  noetli  rhag 
pelydrau  j'r  haul,  tynodd  ei  shawl  a  thaflodd  hi  drosto,  ac 
yn  }T  olwg  houo  arweiuiodd  ef  adref." 

Grrel  y  darlleuydd  oddiwrth  y  tystiolactliau  uchod  fod 
ISIormoniaeth  Joseph  Smith  yn  codi  i  raddau  pell  o'i  duedd- 
iadau  drygionus  i  d-sA-yilo  a  di'w-edyd  cclwyddau.  yn  nghyd 
a'r  arferion  yr  addysgwyd  ef  ynddyiit  gan  ei  dad  a'i  deulu. 
Profodd  Joe  macs  law  fod  ganddo  ef  gymcriad  pwrpasol  i 
ymwneyd  a'r  dirgcledigacthaxi,  i  gynal  ymddyddanion  ag 
ysbrydion  da  a  drwg,  ac  i  ddcrbyn  datguddiedigaethau  a'r 
cyffelyb. 

Pan  oedd  tua  phymthcg  oed  cafodd  ffit  grcfyddol  ddwys 
iawn,  eithr  ni  pharodd  ond  mis  o  aniscr,  ac  yna  j-nioUpig- 
odd  gj'da  ei  dueddiadau  llygredig  yn  llawcr  gwacth  nag 
oil.  Byddai  yn  crwydi-o  o  nn  man  i'r  Hall,  gan  ddwyn  y 
bywyd  mwyaf  gwarthus,  a  hyny  gyda'r  digywilydd-dra 
mwyaf.  Yn  y  blynyddavi  dylynol  i  hyn  cyluiddir  cf  o 
bechodau  ydynt  jti  ddigon  i  frawychu  muriau  carcharau, 
a  gAvneuthur  i  galcndar  Newgate  wrido.  Yn  nghyfrcs  ci 
droseddau  ccir  treisiadau,  hudoliaethau,  yspeiliadau,  bathu 
arian  ffugiol,  kc  ;  }ti  wir,  awgrymir  at  lofruddiaeth. 
Byddai  yn  hynod  Iwyddianus  i  ysgoi  cospedigaethau 
gwladol,  cr  fod  mi  o'i  fywgraffwjT  yn  sicrhau  iddo  fod 
ddwy  fiynedd  yn  y  carchar  yn  Massachusetts,  dan  enw 
ffugiol  am  ladrata  ceffylau.  Digon  tcbyg  fod  llawcr  ystori 
yn  cael  ei  hestyn  am  dano  ;  ond  y  mac  ci  gyfeillion  cyn- 
esaf  yn  addef  "  fod  temtasi}Tiau  yr  un  drwg  wcdi  bod 
mor  nerthol  tuag  ato  nes  iddo  roi  ei  hunan  i  fynu  yn  gwbl 
i'w  ddylanwad  dros  d)Tnhor  ei  ieucnctyd."  Ac  y  mae  yn 
ffaith  digon  hysbys  fod  oncstrwydd  a  moesoldeb  yn  bctham 
dibris  yn  ci  olwg  ef,  hyd  y  nod  ya.  ci  flynyddocdd  mwyaf 
addfed.  Yn  wir,  nid  ydynt  o  gwbl  yn  mhlith  y  rhinwcdd- 
au  a  ddysgir  gan  ei  grefydd. 

Bu  yn  y  tymhor  yma  yn  jinweled  a  phrif  ddinasoedd  yr 
Unol  Daleithiau,  dan  wahanol  enwau  a  galwcdigacthau. 
Bu  yn  aros  am  dymhor  jti  Boston,  yn  pasio  arian  drw<; 

A   2 


10 

mewn  cysylltlad  a  rhyw  Sais  o'r  enw  Miles  Anderson,  3^ 
liwn  a  dderbyniodd  Joe  i'w  gyfrinacli.  Dywedir  iddo 
ddysgu  cerfio  gan  y  gwr  uchod,  ac  mai  dyna  darddiad  yr 
arwydd-luniaii  (Jiierogli/phies)  ar  lafnau  Bibl  Mormou. 
Oblegid,  er  fod  yr  arwydd-luniau  yii  dwpi  rhyw  nod  o 
liynafiaeth,  y  mae  yn  ddigon  eglur  iddynt  gael  eu  cerfio 
gan  offerynau  diweddar, 

Yr  oedd  Joe  y  pryd  yma  i  fynu  a  phob  drygioni;  yn 
yfwr  trvvm,  yn.  ymladdwr  dewi",  ac  yn  dylyn  pob  cwmppini 
ofer  a  drwg;  canai  bob  caneuon  masweddol  ac  ynfyd;  yr 
oedd  yn  dueddol  i  cbwareu  cardiau ;  ac  anaml  y  gorphenai 
nn  frawddeg  heb  ei  liaddunio  a  llw,  neu  reg  ddychrynllyd. 
Arbrydiau  byddai  yn  ceisio  dangos  ei  hun  yn  dra  defos- 
iynol,  yn  cysylltu  y  gair  "parcliedig"  a'i  enw,  ac  yn  crach- 
fasnachu  mewn  cyhoeddiadau  crefyddol,  a  digon  tebyg  i'r 
gwabanol  dymherau  dyeithr  a  gyfarfyddodd  gyda'r  drafod- 
aeth  yma^  roddi  cynhyrfiad  iddo  i  gymeryd  y  cam  trwy  yr 
hwn  y  daetli  ei  enw  mor  by  nod. 

Yn  awr  yr  ydym  yn  colli  ein  golwg  ar  Joe  a'i  banes  am 
fagad  o  flynyddau;  nis  gwyddom  ddim  am  dano  nes  ei 
ganfod  yn  taro  allan  yn  ddisymwyth  fel  sylfaenydd 
Mormoniaeth  tna  y  flwyddyn  1830;  o'r  boll  grefyddau,  y 
fwyaf  gwjdlt  a  ffol.  Yn  ei  blaenori  y  mae  crwydryn 
plentjmaidd,  heb  dalent  na  chymeriad.  Ei  holl  reolau  a'i 
gorchymynion  ydynt  y  gwrth^vyneb  i  focsau  da.  Nid  yn 
imig  goddefai,  ond  cefnogai  odineb,  yspeiliadau,  a  drygau 
ffiaidd  eraill;  ac  eto  g-Tvreiddiodd  ac  ymledodd  yn  fawr. 
Ar  un  olvrg  nid  oedd  hyn  yn  rhyfedd.  Rhedai  pechadur- 
iaid,  yn  wrryw  a  benyw,  yn  dyrfaoedd  ati,  yn  falch  i  gael 
y  fath  fFordd  fawr  i  fyued  tua'r  nefoedd — un  mor  wahanol 
i  bob  un  arall,  ac  un  a  gytunai  mor  dda  a'u  tymherau  a'u 
chwantau  llygredig. 

Gorehwyl  cyntaf  Smith  jn  ei  swydd  fel  prophwyd  oedd 
cyfieithu  Llyfr  Mormon.  Y  mae  hanes  datguddiad  y 
"■  Bibl  Aur"  yn  ngeiriau  Smith  ei  hunan  wrth  Mr;  Peter 
Ingersoll,  yn  eglurhad  ar  ei  gymeriad  drygionus,  ei  hoffder 
i  dwyUo  a  dyvveyd  celwyddau,  ac  yn  cyduno  yn  dda  a'r 
hanesion  blaenorol  am  dano.     Dywed  Mr.  Ingersoll — 

"Daeth  Joseph  Smith  ataf  un  divvraod,  a  chyfarchodtl  fi  gyda 
gW5'^nehpryd  lion.  Wedi  gofyn  yr  achos  o'i  lawenydd  anarferol, 
atebodd  fi  yn  y  geiriau  canlynol: — 'Fel  yr  oeddwn  yn  pasio  trwy  y 
coed  ddoe,  ar  ol  eawod  drom  o  wlaw,  gwelwn  mewn  ceudod,  raian 
gwyn  hyfryd  wedi  ci  olchi  i  fynu  gan  y  dwfr.  Tynais  fy  arwisg 
(frock)  oddiam   danaf,  clymais    amryw  gwartau  0  hono  ynddi,  ac 


11 

ttcthum  ag  cf  adref.  Ccfaia  y  tculu  wrth  y  fonl  yii  bwyta  cinio.  Yr 
oeddent  oil  yn  awyddus  aru  wybod  both  ocdd  gonyf.  Dygwyddodd  i 
mi  ar  y  foment  i  fcddwl  am  hen  ystori  a  gucd  yn  Canada  a  clwid  y 
"Bibl  Am-,"  a  dywcdaia  wrthyat  yn  ddifrifol  iawn  mui  y  I3ibl  Aur 
oedd  genyf.  Er  fy  mawr  syndod,  cefais  cu  bod  yn  ddigon  hygoclus  i 
grcdu  hyny.  Ac  yna  dywedais  i  mi  ddcrbyn  gorchymyn  i  beidio 
gadacl  neb  i'w  vs^eled;  waith,'  obe  fi,  'nis  gall  neb  ei  wcled  a'r  llygad 
noeth  a  byV.  Beth  bynag,  addatvais  dynu  y  Uyfr  allan  a'i  ddangoa 
iddynt;  ond  gwrtbodasant,  ac  acthant  allan  o'r  ystafell.'  Er  byny, 
dywedodd  wrtbyf  nad  ocdd  ganddo  y  fatb  lyfr,  ac  na  chredai  i'r  fath 
fod  erioed ;  cto  iddo  ef  i  fyned  at  Willard  Chase  i  geisio  ganddo  ■s^-ncyd 
coffr  i  gadw  y  Bibl  Aur.  Ond  gan  i  Chase  ballu,  iddo  wneuthur  un 
ei  hunan,  a'i  roi  mown  twyg  clustog  (pillow  casi-J,  a  obaniatau  i'r  bobl 
gael  profi  ei  bwysau,  a'i  deimlo." 

Y  mac  bancs  caffacliad  y  Bibl  Aur  yn.  cacl  ei  adrodd 
gan  Joe  a'i  dad.  Y  maent  j-n  gwalianiacthu  yn  fawT  y 
naill  oddiwrth  y  Hall;  ac  oter  dyweyd  cii  bod  ill  dau  }ti 
gwabaniaethu  oddiwrtb  jv  bancs  ucliod  a  adi'oddwyd  gan 
Joe  wrtb  Ingersoll.  Dywed  Mr.  Cbase  i  Joe  ddyfod  un 
diwmod  i'w  dy,  a  dyo'cyd  yr  ystori  ganl\-nol.  Iddo  godi 
yn  foreu,  y  22ain  o  Medi,  ac  iddo  cf  a'i  wraig  fyned  tiia  y 
mynydd  lie  cafodd  y  ll}^!-.  Iddo  adacl  y  wraig  yn  y  wagen 
ar  ymyl  y  ffordd,  a  mpied  ei  bnn  ryw  ddau  cant  o  latbeni 
oddiwrtbi ;  ac  yna  iddo  gymeryd  y  Uj'fr  allan  o'r  ddaear, 
a'i  guddio  ar  ben  pren,  a  dycbwelyd  adref. 

Y  mac  banes  caffacliad  y  trysor  yma  gan  Smitb  y  tad, 
j-n  wabanol  iawn.  Yn  baf  y  flwyddyn  1 827,  yn  ol  tystiol- 
aetb  Mr.  Cbase,  dpvcdai  y  tad  i  ysbiyd  ymddangos  i'w  fab 
Josepb  ys  rai  blynyddoedd  yn  ol,  mewn  gwcledigactb,  a'i 
bysbysii  fod  cof-ysgrif  ar  ddalcnau  o  aur,  mewn  rhyw  fan 
penodol,  yn  guddiedig,  ac  mai  efe  oedd  y  person  i'w  oael, 
a  bod  yn  rbaid  iddo  ■wneyd  fcl  y  canlyn : — Fod  yn  rbaid 
iddo  f}Ticd  i'r  lie  Medi  22,  wedi  jonwisgo  mewn  dilkul 
duon,  yn  marcbogaetb  ceffyl  du,  a'i  gjTiffon  hyd  y  llawr. 
ac  crchi  y  llyfr  yn  enw  rbyw  un.  Ac  wedi  iddo  ei  gael, 
fod  yn  rbaid  iddo  fyned  ag  ef  ymaitb  jn  \mion,  heb  ei 
roddi  i  lawr  nac  cdiycb  yn  ol.  "NVcdi  cacl  y  dillad  am 
dano  (prif  amean  y  Aveledigactb  yn  ddiau)  a  ])bob  ])ctb  yn 
barod,  aetb  Joe  ymaitb  tua'r  Ue,  a  gofynodd  am  y  llyfr,  yr 
bwn  ocdd  mewn  blwch  carcg  mor  agos  i  wyncb  y  ddaear 
ag  y  gallai  weled  un  pen  o  bono;  ac  iddo  ei  gymeryd. 
Ond  pi  ofni  i  ryw  un  ddyfod  i  ddcall  y  fan  ei  cafodd, 
rboddodd  ef  i  lawr  i  osod  y  gareg  fel  yr  oedd;  ac  wrtb 
droi  i  ymaflyd  yn  y  Bibl,  er  ci  I'aANr  syndod,  yr  ocdd  M'cdi 


12 

myned  yn  eisiau.  Agorai  y  blwch  eilwaith,  a  gwelai  y 
Uyfr  yndcio ;  a  chynygiodd  ci  gymeryd,  ond  rliwystr^ry'd 
ef.  Gwelodd  ry w  betli  }ti  y  blwch  tebyg  i  Ij-ffunt,  yr  h\sTi 
yn  fuan  a  gymerodd  arno  ffurf  dyn,  ac  a'i  tarawodd  ar  ei 
gem.  Joe,  heb  gymeryd  ei  ddigaloui  gau  bethau  bycbain, 
a  ymgrymodd,  ac  a  ymdrecbodd  drachefn  am  y  llyfr,  a 
tharawodd  yr  ysbryd  ef  yr  ail  M'aith  oddeutu  ugain  Hath 
ymaith,  ac  a'i  hanafodd  yn.  fawr.  Gorchymynodd  yr 
ysbryd  iddo  ddyfod  yno  yn  mhen  blwyddyn;  gwnaeth 
hyny,  a  derbyuiodd  yr  im  gorchymyn  drachefn.  Daeth 
yno  y  drydedd  waith,  a  gwelodd  y  llyfr  a'r  par  drychau 
gyda  pha  rai  wedi  hyny  y  cyfieithodd  lyfr  Mormon.  Y 
mae  yr  hen  wr  yn  gadael  yr  hanes  fan  yna;  ond  wrth  gMTS, 
y  mae  am  i  ni  ddeall  iddo  gael  y  Uyfr  y  tro  hwn,  er 
gwaethaf  dwrn  a  llyffant. 

Y  mae  tarddiad  Llyfr  Mormon  501  fater  goleu  a  diametiol, 
a  gellir  ei  egluro  ar  ychydig  eirian.  Mae  y  llwybr  y  daeth 
Joe  iV  afael  yn  cael  ei  brofi  yn  foddhaol.  Offeiriad  o'r 
enw  Solomon  Spalding,  wedi  ei  raddio  yn  Ngholeg  Dart- 
month,  ar  ol  ychydig  flynyddau  a  roddodd  i  fynu  bregethu. 
Symudodd  yn  1809  i  Conneaut,  Ohio.  Yn  y  lie  hwn 
trenliai  ei  oriau  hamddenol  i  ysgrifenu  hanes  ddychymygol 
o  hen  drigolion  y  wlad  bono,  yr  hwn  waith  a  gymerodd 
iddo  lafur  amryw  flynyddau.  Gan  y  bwriadai  i  darddiad 
y  gwaith  fod  yn  ffugiol  yn  gystal  a'r  hanes,  penderfynodd 
ei  ddwyn  allan  i'r  cyhoedd  fel  cyfrol  wedi  ei  chael  mewn 
ogof ;  ac  i  roi  ymddangosiad  hynafiaethol  i'r  llyfr,  ysgrif- 
enodd  ef  yn  ol  dull  yr  ysgrythyrau.  Gorphenodd  ei  waith 
tua  1812  neu  1813;  a  chyhoeddwyd  yn  y  newyddiaduron 
ar  y  pryd,  fod  Llyfr  Mormon  wedi  ei  gael  allan  yn 
ddiweddar,  yn  cynwys  hanes  y  Uwythau  coUedig.  Trwy 
ryw  achos  oedwyd  ei  gyhoeddiad;  ac  yn  mhen  pymtheg 
mlynedd,  trwy  ddamwain  ffortunus,  daeth  y  llyfr  i  law  Joe, 
a  dywedai  iddo  ei  gael  ar  ddalenau  0  aur,  a'i  fod  ef  yn 
ymrwymedig  i'w  gyfieithu  o'r  dafodiaith  ddyeithr  yr  oedd 
ynddi.  Ychwanegodd  amryw  bethau  perthynol  iddo  ef  ei 
hunan  ato. 

Y  mae  yr  hanes  uchod  yn  cael  ei  gwirio  gan  wyth  o 
dystion,  i  ba  rai  y  darllenwyd  y  llyfr  ar  wahanol  brydiau. 
Bu  Mr.  Spalding  farw  ya  1816.  Cadarnhaodd  ei  weddw  y 
dystioiaeth  uchod,  a  dywedodd  i'r  llyfr  gael  ei  adael  yn 
swyddfa  Patterson  a  Lambdin,  argi-aftwyr  yn  Pittsburg,  lie 
bu  ei  gwr  yn  aros  dwy  flynedd  rhwng  gorpheniad  y  llyfr 
a'i  farwolaeth.     Dywed  Dr.   Bennet  i'r  Mormoniaid  eu 


13 

hunaiu  hysbysu  iddo  ef  i'r  llyfr  gael  ci  pijTneryd  o'r  swyddf^i 
iichod  gan  Dduwin^dd  Monnonaidd  cuwog  (Sydney 
Rigdon),  a'i  gyflwjnio  i  Smith  i  w  gyliocddi. 

Decl\reuodd  Joe  Smith  ci  yrfa  fel  jirophwyd  yn  Fayette, 
\Ti  y  rhan  orllewinol  o  New  York,  yn  y  flwyddyn  1830. 
Yr  ocdd  ei  cglwys  yno  ya  cyuwys  chweoh  o  bLi'sonau — 
Sydney  Rigdon,  yr  hwn  ocdd  y  m^vyaf  talentog  o  honynt; 
Martin  Harries,  yr  unig  im  oedd  yn  berchen  ceiniog  o 
arian;  a  Joe  a  dau  neu  dri  o'i  frodyr.  Wedi  ennill  amryw 
o  broselytiaid,  synuidodd  i  Kirtland,  yn  Ohio,  yr  h^^^l  Ic 
a  ddaeth  yn  fuan  yn  enwog  fel  cartrcf  y  prophwyd.  Caf- 
odd  ddatguddiad  "eifod  yn  weledydd,  cyfieithydd,  pro- 
phwyd  ac  apostol  lesu  Grist,  ac  yn  hcnuriad  yr  cglwys." 
Datgnddiwyd  iddo  fod  holl  lywodraeth  yr  cghvys  ya  ei 
law — fod  ganddo  awdurdod  i  wncnthur  rlieolau,  dewi::* 
swyddogion,  apwyntio  olynwr,  gosod  trcthi,  a  chant  o 
bethan  cyffelyb.  A  bod  yr  cglwys  yn  eael  ei  gorchymyu 
i'w  ddewis  ef,  i  ofalu  am  fwyd  a  dillad  iddo,  a  pha  betli 
bynag  fyddai  cfe  yn  galw  am  dano  i  fyned  a'i  waith  yn 
mlaen,  gyda  bygythion  dychrynllyd  am  annfudd-dod.  Pa 
fjTiipwy  bynag  darawai  yn  mhcn  Joe,  pa  ddymuniad  bynag 
godai  yn  ei  galou,  yr  ocdd  ganddo  ddatgiiddiad  wrth  law 
bob  amser  i'w  roddi  raewn  grym. 

Wedi  bod  ami-pv  flynyddoedd  yn  y  lie  hwn,  yn  ol  dat- 
gnddiad  (?)  symudasant  yn  dyrfa  fawr  i'r  Far  West,  yn 
nhalacth  Missonri.  Yr  oedd  Joe  wedi  cyfarfod  a  llwydd- 
iant  pell  tu  hwnt  i  bob  dysgwyliad.  Trodd  p-  auturiaeth 
hon  allan  yn  fil  gwell  na  chloddio  arian  yn  Palmyra.  Dy- 
lifai  pro.selytiaid  o  bob  parth  o'r  byd  jni  ffrwd  gref  a  chyson, 
hj'd  ncs  llan^yd  yr  egl\\ys,  yr  hon  nid  oedd  yn  ddim 
amgcu  na  chynidleidfa  o  ffieidd-dra.  Yn  wir,  yr  oedd 
llygredigaeth  y  ilormoniaid  y  ])ryd  hwn  v.cdi  myned  y  tu 
hwnt  i  ddesgrifiad;  yr  oeddcnt  wedi  ymwerthu  i  bob  peth 
ocdd  gableddus,  anonest,  ac  anlhul.  Yr  oedd  en  cyradeithas 
fel  nffern  wedi  ci  gollwiig  yn  rhydd;  a  plia  hynaf  yr  ai,  a 
mwyaf  y  cynyddai,  gwaethaf  oil  yr  ocdd  yn  myned. 

Ond  yr  ocdd  y  drwg  yn  rhy  haerlhig  i  fyw  yn  hir.  Ya 
y  dechreuad,  edrychai  dynicn  pwyllog  ar  y  peth  gydix 
theimladan  o  gywrcinrMydd  a  syndod;  eithr  yn  mhen 
ychydig,  wedi  i'w  newydd-deb  wisgo  ymaitli,  ac  i  Formon- 
iaeth  yn  cihaflTiniciddiwch  nocth  ymddangos  iddynt,  trodd 
eu  .syndod  yn  ddigofaint,  a  chyhoeddasant  na  chawsai  aro.s 
yn  hwy  yn  cu  mysg.  Yr  oedd  y  Mormoniaid  erbyn  hyn 
mor  lluosog  a  chryf,  fel  y  codasant  yn  fyddiu,  a  dyrchaf- 


14 

asant  eu  baner  i  feiddio  pwy  bynag  a  safai  i'w  herbyn. 
Arbyny,  cj-fododd  pobl  Missouri,  dan  arweiniad  yLlywydd 
Boggs,  i'w  gwrthwynebu.  Ar  ol  amrj'AV  ymgyrchiadau 
brwd,  a  llawer  o  dywallt  gwaed,  Ihvyddasaiit  i'w  gyru 
allan  i  dalaetb  Illinois,  lie  y  derby niwyd  bwynt  a 
breicbiau  agored  ar  y  dybiaetb  mai  y  gortbrymedig  yn  ffoi 
o  flaen  erledigaetb  oeddent. 

Dyma  yr  achos  o'r  digofaint  ecbryslawn  a  ddangosai  Joe 
Avedi  hyay  tuag  at  y  Llywydd  Boggs.  Yr  oedd  ei  ffjTnig- 
rwydd  gymaint,  fel  y  cyflogodd  adyn  drygionus  am  amryw 
fisoedd  i  wylio  y  cyfleusdra  i'w  ladd;  yr  bwn  a  Iwyddodd 
mor  bell  yn  ei  anturiaetb  ag  y  saetbodd  y  Llysvydd  yn  ei 
dy  ei  bun,  ac  a'i  arcboUodd  yn  dost.  Ac  wedi  byny, 
gwnaed  cynifer  o  fygytbion  a  cbynygion  at  fyv^yd  Mr. 
Boggs,  fel  y  gorfu  arno  ymfudo  i  CaUfornia,  o  ba  le  y 
dyebwel  yn  fuan  eto,  digon  tebyg,  gau  fod  tynfa  y  Mor- 
mouiaid  gymaint  i'r  cyfeiriad  bwnw. 

Wedi  i  Smitb  a'i  bobl  gael  lie  yn  Illinois,  prynodd 
ddemjTi  o  dir  yn  Swj^dd  Hancock;  tynodd  allan  gynllun 
dinas  Nauvoo,  a  sylfaenodd  ei  deml  orwyeb,  cost  yr  hon  a 
fernid  yn  filiwn  o  ddoleri. 

Yr  oedd  Joe,  erbyn  byn,  wedi  ymddyrcbafu  i  binacl 
ucbaf  ei  ogoniant  a'i  Iwyddiant.  Yr  oedd  ei  enw  wedi 
mjTied  yn  syndod  byd.  Gwnai  gyfreitbiau,  gosodai  dretbi, 
prynai  iagnelau,  a  cbodai  fyddin.  Yr  oedd  ganddo  brose- 
lytiaid  jti  mbob  cenedl  dan  yr  enw,  "  Seintiau  y  dyddiav, 
diwedda/y  Daetb  ei  ddinas  yn  dynfa  ymfudwyr,  a  cby- 
nyddodd  me^Ti  poblogaetb  a  cbyfoetb.  Yr  oedd  yntau  ar 
unAvaitb  jTi  frenin,  yn  benaetb,  ac  yn  bropbwyd,  ac  yn 
bygwtb  dyfod  yn  Fabomet  y  Byd  Newydd. 

Ac  eto  nid  oedd  ond  dyn  bacb,  cyffredin  trwy  y  cwbl, 
ac  yn  berffaitb  yn  y  gwrtb-s^yneb  i'r  boneddwr  a'r  sant ;  o 
herwydd  jr  oedd  o  feddwl  bydol,  yn  afreolus,  yn  gnawdol, 
ac  ofer  :  adroddai  y  cbwedlau  mwyaf  cbwertbingar ;  mell- 
ditbiai  fel  marcbog;  cwympai  allan  a'i  gymydogion;  ac 
yr  oedd  yn  hynod  boff  o  frandi,  yn  enwedig  pan  dalai 
eraiU  am  dano. 

Ond  och  !  i  rinwedd  dynolryw.  Nid  penboetbni  cref- 
ydd  gau,  cbwaitbacb  bjTiy,  ategodd  Formoniaetb  ;  ond  ei 
grjTn  oedd,  ei  bod  yn  caniatau  rbyddid  i'r  anfad  ;  gwledd 
i'r  penrydd  ;  noddfa  i'r  lleidr  ffoedig  ;  ysgol  i  droseddwyr 
ieuainc ;  dyogelwcb  i  fFugwyr ;  parcb  a  gwobrau  i  bob 
matb  o  ddrwgweitbredwyr ;  a  byn  sydd  yn  rboddi  cyfrif 
am  ei  Uwyddiant.     Cynaliai  Smitb  ei  ucbafiaetb  yn  vmig 


15 


osai  A^yaf  o  (  alcnt  ocdd  wrth  goisio  -wuoyd  nenrydd?d 
ac  anonestr^vydd  pxrhinwcddauf  a  thnvy  h  yiy  y  s"7rhiai 
gaulynwp- iddo  ei  huu.  ^     ^">  }  sicrnaai 

aen^xtS.??  ""'f  ^'  Mormoniaid  yn  cynyddu  jina  cto, 
^ent^^Hyhy^-taoo^r  a  sarng  ;  a  .uwnncthant  i   dalacth 
nimois  ddeall  c>-n  hir,  iddi  ddcrbyn  s^-ibor  i'^-  mhZves 
Oj-boeddent  bapurau  (Ml.)  t^v7lIodrus,  a  bathent  arian 

toiwjT  ta    lladron  pea  fiordd,  a'u  hv«beilw^T  ceffylau    v 
wladoublaen  pyda-r  fath  drofa  aVeithiaifel  pSnt' 
^r  oedd  y  godmob  a'r  anlladrvn'dd  m™f  dic^^wilydd 
dan  y  teitl  o  "  AVreigiaoth  Ysbmlol,"  /n  un  oWciau 
anveimol  eu    crefydd        Enillasant   lywyddiactlx    IS 
Swydd  Hancock  a  phob  sefyllfa  bwysig  ynddi  dan  cu  dy 
lauwad      Ac  nu  oedd  «n  dyn  o'i  mhe.na  jn,  ddyo^el    o 
ran  ei  berson  na'x  e.ddo,  end  Mormon.    Yr  ocdd  y  sfrydd 
aiswyddogion  yn  Formoniaid  ;  yr  oedd  y  rheitWyn 
Formoniaid  ;  ac  mdocdd  waeth  pa  ddrwg  gyflaM-naiMo^ 
mon  3:n  erbyn  eraill ;  anaml  y  cai  ci  brotifa  bytU  ei  gon- 
denmio      A  bygytbient  .iroedd  craill  k  dialedd,  os  t^t- 
ent  a  u  hachos  hwy.     Anfonasant  allan  cu  cbrgel  lofrudd- 
ion  xSv  dyehrynu,  ac  ni  adaw.ant  ddinx  hcb  ci^^^-neyd  tuag 
:J;^f  dx^rs?";^  ^^^'^^^•'  -^  ^'^^^-^'^^  cxxUpvoc^a^th^ 
Ond  daeth  dydd  exx  taledigaeth  i  ben.     Cododd  bam  v 
cjhoodd  yn  cu  Ixcrbyn,  a  rhoddasant  rlivbudd  iddynt  i 
ynxadael.      Gwi-thodasant    hwjthau   ufxxddbau ;    ac"^a 
dcclxi-euodd  yr  allr^•fcl  Mornxonaidd,  nedlduolioi^  yr  ho^a 
gyhocddwyd  jn  y  ne^v-v•dcUaduron  ar  y  pryd 

Terfjnxodd  yr  ymdreclx  hon  gyda  marwolaeth  Smith 
oblcgxd  yn  unxon  ar  ol  ei  far^volacth  cf,  rhoddodd  y  Mor- 
momaxd  i  fynn  ac_  ymfxxdodd  y  rhan  A.-^-af  o  hoxn-nt  ^^n 
mhcUacb  X  r  gorllewxn,  r r  fwriad  i  ymsefydlu  ,-,x  Cali  brnk 
\v  ocdd  marM-olketh  Joe  Smith,  fel  y  gallcsid  dysg^vyl' 
yix  waedlyd.  ^roeddyn  xxgharchar  Carthage,  Illino^ 
aros  ex  brawf,  o  dan  amryw  gj-huddiadau,  pm  aoth  y  ,^ 
allaix  ex  fod  x  gael  ei  ryddhau  J^x  ddigosp,  tnvy  x-inwedd  ei 
ddylanwad  a  x  gyfoeth.  Wrth  y  newydd  vma\o>rodd14S 
o  ddinaswj-r  ax-fog  x  mcMn  i'r  carchax-,'a  saethasant  y 
carcharor  jn  farw,  pan  oedd  ar  y  weithred  o  ddianc  tr^T 
y  fferxestr^  Beth  a  ddaeth  o  i  gorph,  nid  ydvs  vngwybod^ 
Dywed  rhax  xddo  gad  ex  gladdu  j-n  ddi^gcl  yn  Nauvoo  • 
eraxU,  x  r  Mormonxaxd  ex  berarogli,  a'i  ddwyn  4aith  '.yda 


16 

hvry  mewn  co^n  arian  ;  ac  eraill  dracliefn,  iddo  gael  ei 
daflu  i'r  ffos,  ac  i'r  moch  ei  fwyta. 

Gwj^ddai  bywgraffwyr  cj^eillgar  Smith  nad  oedd  ei 
"  fywyd  naturiol"  oud  un  go  gauolig,  ac  ychydig  iawn  a 
soniant  am  dano ;  ond  y  maent  y n  dcUgon  hir-anadlog  am 
ei  "fodolaeth  ysbiydol." 

Dywedant  iddo,  pan  yn'bymtlieg  oed,  o  dan  argraff 
ddwy'S  o  bwysigrwydd  crefydd,  atolygu  ar  yr  Argl^n-ydd 
ei  ar\7ain  i  -wiieyd  dewisiad  o'r  grefydd  iawn,  pryd  yr 
hysbys^\yd  ef  gan  jnr  angel,  yr  llA^^l  a  ymddangosodd  iddo 
ar  amrywiol  achosion,  fed  yr  hoU  sectau  yn  gyfeiliornus, 
a'i  fod  yn  orcbwyl  iddo  ef  i  sefydlu  yr  unig  un  oedd  yn 
abl  arwain  i  iachawdwriaetb.  Ond  collodd  Smith,  ei 
grefyddolder  jti  fuan,  ac  a  aeth  rhagddo  gan  bechu  gym- 
aint  a  allai  hyd  y  flwyddyn  1830,  pryd  yr  edifarhaodd 
mor  effeithiol  nes  i'r  angel  ddychwelyd  ato,  a'i  roi  wrth  y 
gorchwyl  yr  apwyntiwyd  ef  iddo  "  er  cyn  seiliad  y  byd." 
Dywedodd  yr  angel  wrtho  nad  oedd  gorchymyn  Crist  i'r 
apostolion  am  bregethu  yr  efengyl  yn  perthyn  i  neb  o'li 
holafiaid,  ond  iddynt  hwy  eu  hunain  yn  imig  ;  gan  hyny, 
nad  oedd  mi  eglwys  briodol  yn  y  byd  er  ys  mwy  nag  tm  cant 
ar  bymtheg  o  flynyddoedd  ;  ond  fod  yr  amser  wedi  dyfod 
i  ben,  pan  oedd  yn  rhaid  sefydlu  im.  Dywedodd  wrtho 
hefyd  fod  y  cyfieithiad  cyffredin  o'r  Bibl  yn  Uawn  cyfeil- 
iornadau,  ond  fod  Indiaid  Gogledd  America,  y  rhai  a 
fuont  unwaith  yn  bobl  nerthol  a  dysgedig,  wedi  claddu 
argraiRad  ystrydebol  o'r  ffivir  Fihl  mewn  bryn  yn  Manches- 
ter, yn  agos  i  Palmyra,  He  cai  ef  afael  ynddo,  a  thrwy 
h;yTiy  ddwyn  holl  dd^molryw  i  wybodaeth  o'r  wir  ffydd. 
Cafwyd  y  dalenau,  fel  y  dywedwyd,  mewn  blwch  car  eg, 
yn  llawn  arwyddluniau,  y  rhai,  er  ei  fod  yn  resynol  o  an- 
wybodus,  a  gyfieithodd  Joe  yn  rhydd  a  rhigl. 

Nid  oes  dim  yn  fwy  eglur  na  bod  Mormoniaeth  yn  ei 
chwbl  wedi  ei  sylfaenu  ar  sylfaen  gymysgedig  o  anonest- 
rwydd  a  chwaut.  Ymgynullai  yr  hoce(fus  a'r  anllad  dan 
ei  banerau,  i'r  dyben  i  roi  llawn  ryddid  i'w  tueddiadau, 
nid  yn  unig  yn  berffaith  ddigywilydd,  ond  dan  yr  argraff, 
waith  y  mae  plant  dynion  yn  dueddol  x^vn\  i  gredu  ryw 
beth  fyddo  yn  gydunol  a'u  tueddiadau — eu  bod  yn  cyflawni 
e^vyllys  y  nefoedd.  Y  mae  cynydd  buan,  a  golud  Nauvoo, 
yn  nghyda'i  theml  orwy^ch,  i'w  priodoli  i  dwyll  ac  yspeil- 
iadau  diddiwedd  y  Mormoniaid,  y  rhai  a  am-heithient  y 
wlad  dros  gan  milldir  o  gwmpas.  Ac  nid  oedd  eu  "  gtoreig- 
iaeth  yshrydoV^  jai  ddim  arall  ond  godineb  mTvy  eofn  a 


17 

digywilydd  na  dim  glywodd  djmoh-yw  nin  dano  o'r  blaen  ; 
oblegid  trwy  y  cyfrwiig  yma  gallai  dyn  gymcryd  cyuifer 
o  "wragodd  ysbrydol"  ag  a  fynai,  er  mai  o  dair  i  cliwcch 
oedd  y  iiit'or  cyffrcdiii ;  ac  yr  oedd  yr  uu  rhyddid,  er  nad 
mor  gyhocdd,  i  wragcdd  gyda  iiifcr  cu  gwyr  ysbiydol. 
Yn  banes  "  Graddau  y  Deml,^^  yr  bou  a  roddwn  isod, 
cawn  gadarnbad  o'r  atbrawiaetb  wrtbwpiebus  bon.  Y 
mac  yr  banes  wcdi  ci  bysgrifeuu  gan  ymneillduwr  oddi- 
Avrtb  Formoniaetb  o'r  cnw  Tbomas  Wbite  ;  a  cban  ei  fod 
yn  cyduno  cystal  ag  eraill  a  welsom  ac  a  glywsom,  ac 
wcdi  ci  brofi  o  flacn  barnwyr  llysol  talactb  Illinois,  gan 
amryw  dystiou  cyfrifol ;  nid  oes  Ic  i  ambcuactb  am  ci 
gywirdeb.  Y  mae  Tcml  Nauvoo  y\\  adcilad  ardderchog 
iawn,  -svcdi  ci  badciladu  cr  mwyn  rboddi  bri  a  sefydlog- 
rwj-dd  i  Formoniaetb.  Tybir  ci  bod  -wcdi  tarddu  o  ragor- 
acb  pen  nag  ciddo  Joe  Smitb,  a  bcrnid  ei  cbost,  fel  y  dy- 
■\vcdwyd,  yn  filiAvn  o  ddoleri,  beb  son  dim  am  ei  pbeirian- 
Avaitb,  bodolaetb  yr  b\\^l  a  gedwid  mor  ddystaw  ag  y  gellid, 
er  m^v)'n  rboddi  dylanwad  goruwcb-natiiriol  i  ddii'geledig- 
aetbau  y  derbyniad. 

Rboddwn  yma  "  Raddau  y  DemV  yn  ngeiriau  Mr. 
Wbite,  jTi  ei  adroddiad,  oddicitbr  rbpv  ddarnau  a  orfydd  i 
ni  eu  gadael  allan,  er  mwyn  cbwaetb  a  gweddeidd-dra. 
Cofied  y  darllenydd  fod  yn  rbaid  i'r  Mormoniaid  fyned 
dan  flwyddyu  o  brawf  cyn  cael  eu  derbyn  yn  gyflawn  i'r 
m-dd,  trwy  seremoniaii  y  Demi :  ac  ni  oddefir  cr  byny 
cbwaitb  i  neb  ond  a  fyddo  a'u  cymeriadau  yn  ddiargy- 
boedd,  yn  ol  egwyddorion  Monnoniaetb. 

GRADDAU  CYNTAF  Y  DEML. 

Wedi  myned  trwy  amscr  ein  prawf,  aetbum  i,  a'm 
gwi'aig,  ac  oddeutu  deg  a  deiigain  o  bersonau  eraill,  yn 
wrryw  a  benyw,  i'r  deml  dan  waboddiad  i  gael  ein  dcrbjii 
)Ti  gyflawn  i  fjTiwes  jt  eglwys. 

Yr  oeddcm  }ti  parotoi  erbyn  y  seremoni  mcwn  gwisg 
mor  bynod,  fel  y  mynais  dynu  ein  darlun  ynddi ;  ac  ar- 
weiniai  Smitb  ni  yn  ei  wisg  banner  filwrol.  Yr  oedd  yn 
frig  y  nos  pan  aetbom  i  mcwn  i'r  portb,  a'r  cwbl  o  iown 
yn  ddystaw  a  tbywjdl ;  ond  yn  fuan  clywem  flocdd  udgjTn, 
a  tbrwy  dy^^')Tliad  golcimi  gvvanaidd  gwclem  glwyd  fa-\vT, 
\'u  arwain  i  Iwybr  cul,  gwyrgam,  a  garw,  yn  llawn  ccryg 
rbyddion  a  dj-aiu,  a  tbu  bwnt  i'r  bon  y  safai  gwr^cawraidd 
ei  olwg,  a  pbastwn  yn  ei  law. 

"Blant  y  t}^yllwch,"  ebai,  "beth  ddaetb  a  chwi  yma?" 

B 


18 

"  Y  maent  yn  y  tywyllwch,"  cbe  Joe,  jt  hwn  a  safai  o'n 
blaen  ;  "oncl  y  maent  yn  chwilio  am  oleuni." 

"A  ydynt  yn  addas  i'w  dderbyn  ?"  gofynai  y  cawr. 
"  Y  mae  eu  hysbrydoedd  yn  barod  a'u  cnawd  yn  gi'}'f," 
ebe  Smith. 

"  Gadewch.  i  mi  gael  prawf,  ynte,"  ebe  y  cawr. 
Yna  gorcbymynwyd  i  ni  agor  y  glwyd,  yr  hyn  yr  ym- 
drechasom  yn  ofer  i'w  wneyd  am  rai  munndau,  a  gwenai 
y  cawr  yn  watwarllyd  arnom,  gan  ysgwyd  ei  bastwn. 

"Ffyliaid,"  ebai  o'r  diwedd,  "yn  ceisio  taflu  i  lawr  atalfa 
y  cawr  Cyfeiliornad,  jv  hwn  sydd  wedi  rheoli   tynged 
dynolryw  oil  am  un  cant  ar  bymtheg  o  flynyddau," 
"Nid  oil,"  ebe  Smith. 

"Ollondun,"  ebe  y  cawr,  "  a'r  rliai  ydynt  yn  gweled 
trwy  ei  oleuni." 

"  Pwy  yw  hwnw  ?"  gofjTiai  Smith. 
"Ni  feiddiaf  ddyweyd  ei  enw,  rhag  i'm  hatalfa  syrthio." 
"Ai  Moses  yw?" 
"Mwy  nag  ef." 
"Ai  Crist  ?"^ 

"IJn  wedi  ei  wisgo  a'i  allu." 
"Ai  Mahomet  yw?" 
"Unmwy  galluog  fyth." 
"Ai  Joseph  Smith  yw?" 

"Ti  a  ddywedaist."    Gyda  y  gair  olaf  agorodd  y  glwyd 
led  y  pen,  a  ffodd  y  cawr  dan  wbain ;  a  chanai  ryn-  leisiau 
hyfryd  grya  bellder  oddiwrthym — 
"  Addas  i  Deyrn  Cyfeiliornad 
0  flaen  'fath  enw  wneyd  ei  ffoad, 
Gwasgarodd  luddew,  Twrc,  a  Phagan, 
Gwnaeth  i  Eufain  grynu,  druan, 
Dygodd  oleu  i'r  Sectariaid 
Fethent  beunydd  a  chydweled  ; 
'Nawr  addefwch  'r  hyn  ddywedwj'd, 
Mai  Duw  yw  Duw — a  Smith  ei  Brophwyd." 

Yna  aethom  i  mewn  i'r  llwybr  cid.,  cauwyd  y  glwyd 
arnom,  a  gadawyd  ni  yn  y  tj^wyllwch ;  tywynai  ambell 
belydryn  o  oleuni  gwanaidd  o'n  blaen  yn  awr  ac  eilwaith. 
Tarawem  ein  traed  wrth  y  ceryg,  a  rhwygid  ni  gan  y  drain 
a'r  mieri  wrth  fyned  yn  mlaen.  Clywem  ddarnau  yn  cael 
eu  canu,  a  deallem  fod  y  geiriau  yn  herio  ein  mynediad 
yn  mlaen.     O'r  diwedd  torodd  ein  Uefarydd  allan. 

Smith.  Ymaith,  gyfeillion  !  yn  ofer  ymleddwch. 

Ysbrydion.  Pwy  sydd  yna  mor  hyf  a  dysglaer,  dywed- 
weh  ?" 


19 

S.  Vn  J  bydd  Duw  gydapj  ef  byth. 

Y.  Dpvcdwch  eich  cuw."     "  Joseph  Smith. 

Y.  Ofnem  hjii,  waith  arall  nis  gallai 

Ddarostwng  cin  north  a'n  balchdcr  i  hnvr  : 
Trcug,  gyfeiliornad — ffanvol  i  ti,  ddaear  I 
Bcllach  uis  gall^^^l  fyw  yma  j-n  awr. 

Diflanodd  jt  ysbrydion,  a  deuthoni  at  lau  lie  yr  oedd  y 
ll^vyb^  ya  jTiu-anu  pi  ddau:  yr  oedd  yr  un  as'vvj'  yn  llydau 
a  theg,  ac  jii  Uawn  pobl ;  a'r  llall  yu  gul,  garw,  ac  unig. 
Safai  gwr  golygus  ar  y  crocs  o'n  blacn,  a  chyfarchai  ni  jti 
•\venog — "  Grocsaw,  groesaw,  bobl  dda :  ffordd  yma,  ffordd 
}Tna.  ]\Iac  ya.  ffordd  dda,  chwi  ■\vchvch  ;  digon  o  gwmni, 
a  chrefydd  511  atcb  i  chwacth  a  dychjmnyg  pob  un.  Mae 
yma  luddewon  a  GrocgwjT,  Protcstaniaid,  Pabyddion, 
Ci-jniwjT,  BedyddwjT,  C}'ffredin^\'}T,  a  Phresbyteriaid. 
Dewch  i  mewn,  dcwch  i  mewn !  Nid  oes  amhcuaeth  na 
chcwch  eich  diwallu ;  a  byddwch  oil  ya  sicr  o  gael  llety 
dyogel  a  chynes  ar  beu  eich  taith." 

"A  pha  both  am  y  llwybr  deheu :"  gofj-nai  Smith. 

"Wu  i  ddim,"  ebe  ygwr;  "nid  oes  neb  }ti  ei  rodio 
byth." 

"Ond  i  ba  Ic  y  mae  511  arvrain  ?" 

"Pw  pw,  beth  -svaeth  pa  lo }"  ebe  y  gwr :  "defnyddiwch 
eich  llygaid  jti  lie  eich  amheuon ;  ac  os  ydj'ch  ya  bobl  o 
chwacth, by dded  eich  traed  a'ch  calonau  jti  fuan  ar  y  ll^v)■b^ 
hwTi  gyda'r  lloill  o'r  byd." 

"A  chael  ein  damnio  am  ein  poen  ?"  ebe  ein  cyfaill. 

"Nidyw  y  pregetlnvjT  yn  dyweyd  felly,"  ebe  y  gwr ; 
"  gofjTiwch  iddynt,  a  dj^vedant  yn  amgen." 

"dnd  beth  yw  y  ffaith  r"  gofj-nai  Smith. 

" Esgusodwch  fi,  Tywysog  Rhagfarn  ydwj'f ;  "nid  wyi yn 
ymwneyd  dim  a  ffoithiau,"  cbc  y  g\\T  dan  wenu. 

"Tad  y  celwydd,  gwj'ddwn  hyny  o'r  gorcu,"  ebe  ein 
gwron,  gan  estjTi  ei  law  allan;  "ond  wele,  yr  wyf  wedi 
cael  fy  ateb." 

Ar  unwaith  trodd  y  person  golygus  jti  ddiafol  echrj'S- 
lawa,  pry^d  y  gwelem  ar  cin  haswy  \ya  o  dan  toddedig,  a 
chl)-wom  swn  wylofain  a  rhincian  danuodd  yn  dyfod  allan 
o  bono  ;  ar  y  llwybr  dohou  gwelom,  gryn  bollder  oddi- 
^^Tthym,  olouni  bychan,  dysglaor,a'r  goiriau  canljuol  mewn 
llythyrenau  breision  ar  rol  o  Ibmrwn  dano  — 

"MAE  Y  FFORDD  YN  BERYGLUS,  OND  Y  NEFOEDD 
YN  WOBR." 


20 

Yna  brysiasom  tiiag  at  y  golevmi  hwn.  Ar  ol  colli  ein 
golwg  arno  droion,  o'r  diwedd,  wedi  esgyn  i  fynu  a  mjmed 
i  lofft  arall  o'r  adeilad,  cyrliaeddasom  ef ;  ond  cyn  i  ni  gael 
adeg  i  edrych  o'n  cwmpas,  ilais  ucliel  a  lefai  yn  groch — 

"Ymostyngwch.  hyd  lawr,  Oli  rai  bendigedig  yn  mysg 
marwolion,  canys  yr  ydych  yn  mhresenoldeb  y  santaidd 
santeiddiolaf  r^ 

Ac  felly  y  terfyna  y  radd  gyntaf. 

AIL  EADU  Y  DEML. 

Fel  yr  oeddem  yn  gorwedd  a'n  hwynebau  tua'r  llawr, 
cly  wem  gor  o  leisiau  hyfryd,  yn  nghyda  sain  offer  cerdd, 
yn  canu  y  geiriau  canlynol: — 

"  Ymlawenhewch,  chwi  Iwch  y  lla-vrr, 

Can's  agos  yw'ch  perlewyg-roddydd, 
All  yru'ch  pechod  oil  i  ifwrdd, 

A'ch  gogoneddu  yn  dragywydd. 
All  eich  rhyddhau  oddiwrth  eich  drwg, 

Er  iddo  boenu  y  wladwriaeth, 
I  enill  y  lath  wobr  ymrowch; 

Oh,  brysiwch  am  eich  iachawdwriaeth." 

Wrth.  godi  gwelem  fflam  ddysglaer  yn  dyfod  allan  o 
bibell  arian  uv>'eli  ben  gorsedd  fa-svreddog  ;  ao  yn  nghanol 
y  fflam,  heb  ddei'bj'n  niwed  oddiwrtli  y  tan — os  tan  yd- 
oedd — yr  oedd  Bibl  Mormon  wedi  ei  rwymo  yn  dlws,  ac 
yn  agored  yn  Datguddiad,  a'i  lytliyrenau  bob  yn  ail  yn 
goch  a  melyn. 

Ar  orsedd  nwch  eto,  yn  cael  ei  chylehynu  gan  gymylau, 
y  rbai  a'i  gwnaent  agos  yn  anweledig,  yr  eisteddai  tri  wyr 
mewn  gwisgoedd  dysglaer,  y  rbai  a  fwriedid  i  gynnrychioli 
"y  Tad,  y  Slab,  a'r  Ysbryd  Glan ;"  y  blaenaf  o  ba  rai  a'n 
cyfarcbai  yn  y  geiriau  canlynol : — 

"  0  ddewrion  blant,  gweithiasoch  'nawr  eich  ffordd 
I  barthau  hyfryd  y  trag'wyddol  ddydd; 

Y  lie,  OS  deil  eich  ftydd  yn  mlaen  yn  gref, 
Eich  bri,  fol  gwych  freninoedd  byth  a  fydd, 
O'ch  hvynau  chwi  fe  ddaw  breninol  had  ; 
Cewch  eich  bendithio  B.ffricyth  ac  anilhad; 
Ac  ni  bydd  hj^n  ond  ernes  ar  y  llawr. 
O'ch  bri  a'ch  gwynfyd  yn  y  nefoedd  fawr 
Ond  gwae — tragwyddol  wae — a  fydd  i  chwi 
Os  nad  y'ch  mor  ddisigl  a'r  pcgwn  fr)' 

Yn  havpliau  'ch  ffydd,  a'r  hoU  ddirgelion  gewch, 

Y  rhai  a  dyngwch  ar  y  Llyfr  y  gwnewch! 
I'r  Ian  a'ch  dwyla^';  ac  oh!  cofiwch  mae 
Eich  gwir  yn  ncf — eich  twyll  yn  fythoi  wae!" 

Yna,  a'n  gliniau  i  lawr  o  flaen  yr  orsedd  oedd  a'r  Bibl 


21 

uwch  ei  plien,  a'n  dohculaw  i  fynu,  tyiigasom  y  llw  can- 
lynol,  gan  ei  adrocld  air  yn  ngair : — 

*'  Gcr  bron  y  Drindod  Santaidd  'nawr, 
Sy'n  llywio  yn  y  nef  a'r  llawr; 
Ac  yma,  o  flucn  y  Llyfr  gwir, 
(Gwir  air  Duw  ydyw  oil  yn  bur) 
Gwnawn  l\v; — ai  da  ai  drwg  a  fydd, 

Y  cadwn  y  Formonaidd  fl'ydd, 
I  -ffneyd  pob  pcth  a  geisia  hi, 
Er  mor  anhawdd  a  fydd  i  ni; 

Ac  ar  ein  bywyd  bytli  na  wnawn 
Ddatguddio  ei  dirgelion  gawn, 
Os  cadw  wnawn,  or  gwen  a  gwg 

Y  Ihv;  neu  ynte'i  dori'n  ddrwg, 

0  Dduw !  gobrwya  a  ncfoedd  byth, 
Neu  boenau  mewnutfernol  nyth!" 

Dylynid  y  gair  olaf  gan  olcuni  a  thrwst,  yn  union  yr  un 
tilth  a  mellt  a  tharanaii ;  aeth  511  ddystaw  a  thywyll  dra- 
chcfn,  ac  wcdi  rhai  munudau  llefarwyd  y  Uiuollau  canlynol 
gan  y  llais  dwfn  a"n  cyfarchodd  o'r  blat-n  : — 

"  'llwy'n  dorbyn  tich  Ihv,  a  chofiwch  chwi  hcddyw 
Y  bainaf  chwi  wrtho  ddiwrnod  cich  marw! 
Ewch  rhagoch  'nawr,  y  ddaear  chwi  a'i  cewch, 
Ei  chlod,  a'i  bri,  a'i  chy tooth  a  fwynhewch. 
P\yy  byuag  gyll,  buddugol  fyddwch  chwi; 
JL'r  drug  ich  erh'/u  ni  chiifnj'af  Ji\ 
Ekh  rhcol  nury  j'ljdil  Xatur  >/n  mhoh  dim, 
Oddieithr  llais  y  nef,  pan  ddaw'n  ei  rym, 
Waith  Natur  oil  fy  llais  yn  ddigoU  yw; 
Addolwch  hi — bydd  yn  addoli  Duw." 

Yna  dechreuodd  y  mcllt  a'r  taranan  drachefn;  ac  yr  oedd- 
em  yn  synu  at  ystyr  y  geiriau  a  glywsom,  pryd  jt  agorodd 
Y  llawr  yn  ddisymwth,  ac  y  syrthiasom  uinnan  bcndi'a- 
mwnwgl  i'r  dj'fnder  odditanom. 

TllYDEDD  KADD  Y  DEML. 

Wodi  dj'fod  atom  ein  hunain  cawsom  cin  bod  nicwn 
badd  mawr  o  ddwfr  claiar,  yr  liwn  ocdd  wedi  ci  soddi  yu 
llawr  yv  ystafell.  Ni  theimlom  nemawr  o  annghyfieufidra 
oddiwrth  y  dwf'r,  am  fed  y  dillad  mor  ysgafn,  ond  yT  ocdd 
ein  sefyllfa  yn  citliaf  chwitliig,  hcb  son  am  anweddaidd. 
Gyda  cin  bod  jti  mcddianu  proscnoldeb  mcddwl,  Avedi  cacl 
y  cAvymp  a'r  drochfa  ddisjnnwth,  cin  harv,  einydd,  yr  hwn 
a  hofiai  uwch  ein  pcnau  mcwn  cwnnvl  symiidol  wedi  ym- 
■\visgo  fcl  angel  adeiniog,  a  Icfai  yn  grocli — 

"Blant  yr  addewid,  jt  ydych  j-n  awr  yu  nyfroedd  ou- 
nqhof,  yr  hwn  a  ylcli  cich  cncidiau  can  wyucd  a'r  eira,  :ic 
ui  cdy  i  gymaiiit  ag  ol  pcchod  i  aros  aruoch.     Yr  ydycli 


22 

yn  awr  ar  drothwy  eich  gwobr,  o  hemycld  y  mae  eich 
eneidiau  wedi  eu  puro  ;  a  cliybyd  ag  y  byddoch  byw  yn 
mynwes  yr  eglwys,  y  petbau  byuy  a  gyfrifir  yn  bechod  i 
eraill  ni  chyfrifir  felly  i  cbwi ;  oblegid  yr  ydycb  cliwi  yn 
Ian,  canys  wele,  y  mae  y  dyfroedd  yn  ymadael." 

Ac  felly  yr  ydoedd  ;  ac  yn  mhen  ycbydig  funudau  nid 
oedd  dj^eryn  yn  y  badd.  Wedi  cael  gorchymyn,  daethom. 
i  fynu,  a  bedyddiwyd  ni  ag  enwau  ysgrythyrol  newydd  (fy 
enw  i  oedd  Jacob),  a  cbawsom  ein  gwisgo  eto  mewn  gwisg 
newydd  hynod,  wrth  jr  hon  yr  oedd  llodrau  ysgafn  a 
rhydd,  a'r  un  wisg  oedd  i  wrryw  a  benyw.  Wedi  ein 
gwisgo  goleuwyd  yr  ystafell,  a  Uan^'fyd  y  He  o  arogl  perles- 
nieiriol;  yn  fuan  ymddangosai  chwech  o  offeiriaid  mewn 
gwisgoedd  ofFeiriadol ;  tywalltasant  olew  ar  ein.  penau,  ac 
eneiniasant  ni  yn  freninoedd  ac  yn  freninesau  am  amser  a 
thragwyddoldeb  !  Wedi  i'r  seremoni  hon  fyned  drosodd 
esgynai  angel  cadarn  i  fynu  o  waelod  y  badd,  mewn  cwmwi 
gerbyd,  a  Uefarodd  y  geirian  canlynol: — 

"Mormoniaid  trwy  ewyllj's  Nefoedd, 
Maddeuwyd  eicli  i:)echodau  luoedd; 
A  bellach  rhndiweh  'nol  eicli  bryd 
Tj  wy  (jdloedd  serch  a  cJiyfoeth  byd, 
Dan  g-ym'ryd  Natur  'u  rhool  serch, 
I  ddewis  priod-fab  neu  fercb  ; 
'E.ych  cbwi  yn  rhydd,  nis  gall  un  gad 
Eich  rhtvymo  cJiwi  a  deddfaii  givlad : 
A'r  peth  enillwch  yma  'nawr, 
Bydd  i  chwi  yn  y  nefoedd  fawr ; 
A  phechu  byth  nis  gelhvch  ■weithion, 
Oddieithr  yn  crbyn  bibl  Morlnon!" 

A  chyda  fed  yr  angel  yn  tewi  torodd  ndgyrn  allan  i  ganu, 
a  cbanlynwyd  hwynt  gan  beroriaeth  serapbaidd,  Wedi 
byny  cawsom  rai  mumidau  o  berifaitb  ddystawrwydd  a 
tby^vyllwcb.     Ac  felly  terfynai  y  drydedd  radd. 

PEDWAREDD  RADD  Y   DEML. 

Yr  oeddwn  i  yn  awr,  trwy  drefniad,  wedi  fy  ngbadael 
fy  biman  mewn  rbyw  dwll  tywyll  tebyg  i  ogof,  "ac  ym- 
ddangosodd  gweledigaetb  i  mi  a  f  wriedid'^i  arddangos  cread- 
igaeth  cyntaf  dyn.  Llefarai  un  yn  fy  ymyl,  "Wele,  gwnaetb- 
um  cbwi  ar  fy  nelw  fy  hun;  ac  yn  awr  ciywedaf  i  cbwi  ddir- 
gelwcb.  CjTuerais  un  o'tb  asenau  i  wneyd  gA¥raig  i  ti  yn 
ol  y  cnawd ;  and  xjr  tvyt  eto  yn  cael  caniatad  i  gymeryd 
cynifer  o  loragedd  yshrydol  ug  sydd  o  asenau  yn  ngiceddill ; 
o  henvydd  rhaid  i  ddeiliaid  dy  deyrnas  yn  y  hyd  a  ddaio  fod 
yn  hiliogaeth  i  ti  dy  hun  ;  ac  yn  ol  dy  rifedi  y  bydd  dy 


fawrcdd.  A  hyn,  fel  y  canfyddi  ar  unwaith,  yw  datgridd- 
iad  y  dirgelwch  ocdd  yii  jryuwysediji;  yn  Ifurliad  y  cyntai' 
o  wrapjcdd  ;  cto  cadwais  hyii  oddiwrth  y  byd  am  clnve  mil 

0  flynyddau,  i'w  ddatf^^uddio  i'r  oglwys  Formonaidd,  yx' 
hon  yw  yr  imiu;  un  iawn.  Ond  dos  i'th  ff'ordd  ;  y  mae  yr 
hou  a  gymcrwyd  o'th  ascu  yn  dy  aro.s,  u  clianddi  beth 
pwysig  i'w  hysbysu  i  ti/' 

Ar  dyniad  y  lien  yn  ol  wrth  cnau  yr  ogof,  gwelwn  fy 
ugwraig  o'r  tu  allan  yn  eistedd  ar  garcg,  wcdi  jTiiolhvng  i 
ddwfn  fytyrdod ;  ac  nid  hcb  reswm,  fel  y  ccfais  ar  ddcall 
pan  ddatguddiodd  ci  mhcddwl  i  mi,  yr  hyn  ocdd  fel  y 
canhni : — Gwr  mewn  ogof  arall,  \\-  hwn  a  gymerai  amo 
iddo  ei  llunio  hi  p  asen,  a'i  hysbysai  am  fvaint  y  gwTrj'W 
yn  cacl  gwraig  am  bob  asen,  yr  hyn  a  dybiai  hi  \*n  annheg, 
am  na  chawsai  yv  xm  rhagorfraint ;  ond  hysbysai  efe  iddi 
ei  bod  yn  awr  yn  ysgarcdig  ;  ac  er  na  allai  y  wraig  gael 
ychwaneg  nag  un  gwr,  ci  bod  at  ci  rhyddid  i  ddewis  ei 
chymhar.  "Ac  y  mae  hyn  wedi  peri  i  mi  feddwl,"  ebe  fy 
n  gwraig  yn  ddifater,  "y  gallai  fod  rhai  yn  Nauvoo  a  dde- 
Aviswu  och  blacn  chwi."  "  Gobeithio  nad  oes,"  ebe  fi  ; 
"ond  (gan  fy  mod  ar  y  pryd  yn  Formon  ffyddlon,  ac  heb 
fod  mor  groes  i  \\Teigiaeth  ysbrydol,  dywedais,)  "bydded 
pob  peth  yn  ol  rhcolau  yr  eglwys." 

PUMMED  EADD  Y  DEML. 

Tra  yr  ocddem  fel  yma  j\\  siarad,  ymranodd  y  pared 
o'n  blacn  fel  llcni  chwareudy,  ac  er  tin  syndod  gwelcm 
ardd  fawr  o'n  blacn :  yr  ocdd  ei  niaint  yn  ymddangos 
cymaint  am  fod  gwydrau  yn  ci  chylchynu.  Yr  ocdd  yn 
llawn  llysiau,  bio  dan,  a  choedydd  ffrwythlawn ;  yr  ocdd 
ynddi  fiSnion  o  ddwfr  bywiol,  a  dau  bren  ffrwythla\\Ti  )ti 
ei  chauol,  y  cyntaf  o  ba  rai,  fel  y  dywcdwyd  wrthym  wcdi 
h}*ny,  oedd  jyren  yxcyhodueth,  a'r  Hall  prvn  y  hijwyd.  Yr 
oedd  lluocdd  o  angylion  yn  yniAvau  ac  yn  canii  o  dan  yr 
a'O'j'rg^ich  nosawl  uwchbcn.  Ymddangosai  y  He  yn  swynol 
tu  hwnt  i  ddesgrifiad. 

Ni  raid  dywcyd  wrth  y  darllcnydd  fod  hon  ya  cjninrych- 
ioli  gardd  Eden.  Yr  oedd  yn  gwahaniacthu  oddiwrth  yr 
hen  mewn  im  peth  o  leiaf ;  sef  fod  ynddi  ryw  ugain  Adda 
ac  Efa  yn  He  mi.  Ac,  er  mor  ddyeithr  fSdd  i  deimlad  y 
darllcnydd,  yr  oeddem  oil  o  fcwn  ychydig  i  fod  yn  noethion, 
er  y  gwnai  goleuni  gwanaidd  y  lie,  yn  ughyda  chysgod  y 
coed,  i  fynu  i  ryw  raddau  am  hpiy.     Yn  awr,  cerddem  yn 

01  a  blacn,  gan  dynu  a  bwyta  y  ifi-vs-j-th,  a  gochelem  yr  un 


24 

gwaliai'dcledig.  Wrth  fyfyrio  ar  eiii  sefyllfa,  gAVch^ii 
Sarpli  fawr,  mor  berflPaith  ag  iiii  a  welais  erioed  yn  dringo 
pren  gwybodaetli.  Dymvaredwyd  yr  hen  "brofedigaeth," 
cymerodd  y  gwragedd  oil  o'r  ffrwytli,  a  rlioddasant  i'w 
gwyr.  Aethpwyd  dros  yr  holiad  a'r  gyifes,  ac  o'r  diwedd 
gyrwyd  ni  allan;  disgynodd  cawod  ddychrynllyd  o  fellt  a 
tharanau;  a  daeth  cerubiaid  a  cbleddyfau  tanllyd  i  wylio 
yr  ardd. 

Yn  awi'  tybiwyd  fod  tymhor  wedi  myned  heibio,  a  daeth 
g%yr  yn  cynnrychioli  Moses  yn  mlaen  i  gcisio  am  ffrwyth 
oddiar  bren  y  bywyd ;  ond  siomwyd  ef  gan  y  cleddyfau 
tanllyd.  Wedi  hyny  daeth  Zoroaster,  Wodin,  a  Mahomet, 
y  naill  ar  ol  y  Hall,  gyda'r  tin  aflwydd.  Ar  ol  hyn  eistedd- 
odd  Lucifer  ar  frig  y  pren,  fel  brenin  ar  ei  orsedd.  Wedi 
i  dymhor  maith  fyned  heibio,  daeth  rhai  yn  mlaen  i  g.yn- 
nrychioli  holl  enwadau  erefyddol  y  byd,  i  geisio  y  ffi-wyth ; 
ond  nis  cawsant.  MjTiai  pob  un  i  eraill  gredu  mai  ei  eiddo 
ef  oedd  y  pren;  a  cheisient  a'u  holl  egni,  i  rwy'stro  eu 
gilydd  i  fwynhau  ei  ffrwyth.  A  chyfarchai  y  diafoi  hwynt 
dros  yr  holl  amser  fel  hyn: — 

"Dyna  hi,  gyfeHlion  teilwng — ymleddwch  hi  allan! 
Da  iawn,  Grynwyr!  Da  iawn,  Ysgydwyi-^  Ymrowch, 
Brotestaniaid,  Babyddion,  a  ])hawb !  Yr  ydych  yn  haid  o 
dylwyth  grymus,  nid  oes  dadl !  a  thrwy  ras  eich  credoau, 
ni  welir  uffern  byth  yn  Avag !  Gadewch  i  mi  gael  y  cyfry^' 
saint  pan  fydd  arnaf  eisian  pechaduriaid !  A  phryd  bynag 
y  bydd  prinder  am  gehvyddau  yn  y  farchnad,  ond  i  mi  g-ael 
iin  o'ch  llj'frau  chwi,  g^A'naf  i  wiriouedd  wrido  am  fis  o 
Sabbathaul  Ch\yi  yw  y  bobl,  fechgyn,  am  gadw  gwerth 
br^vmstan  i  fynu,  ac  i'n  cadw  uinnau  rhag  Uadd  ein 
hunain  gyda  dyfeisio  hudoliaethau ;  canys  yr  ydych  yn 
damnio  dynion  mor  gyflym  fel  nad  oes  genym  ni  ddim  i'w 
wneyd  ond  helaethu  uffern,  a  phoethu  y  ffjTnau!" 

Terfpiodd  ei  fawrhydi  Satanaidd  ei  araeth  gyda  chwerth- 
iniad  calonog:  ac  yr  oedd  ar  ddechreu  un  arall,  pan 
agorodd  yr  awyr,  ac  y  disgynodd  angel  gyda  Uyfr  agored 
yn  ei  law,  ac  a  roddodd  derfyn  ar  ei  lawenydd;  oblegid 
pan  welodd  Lucifer  y  llyfr,  dyehrynodd,  a  syrthiodd  ar  ei 
wyneb  ar  y  ddaear,  a  gwaeddodd  allan, — "Y  mae  fy  Uywod- 
raeth  drosodd  I"  Ac  yna  difianodd  y  sectariaid.  Peidiodd 
y  cleddyfau  tanllyd  a'u  hysgwyd  o  amgylch  pren  y  bywyd, 
casglodd  yr  angel  y  ffrwyth,  ac  aethom  ninnau  (y  Mor- 
moniaid)  i  mev/n  i'r  ardd,  a  bwytasom  y  ffi-wyth,  wedi  ein 
sicrhau  yn  fiaenorol  mai  yr  angel  gorchfygol  oedd  Joseph 


25 

Smith,  a'r  Uyfr,  trwy  ba  un  y  cyflawnodd  y  lath  wyrth, 
oedd  Llyir  Mormon. 

CHWECHED    RADD    Y    DEML. 

Ymddanp;osai  fod  y  cyfan  yn  y  Dcral  }-n  gweithio  wrth 
bciriant.  Tra  yr  ooddem  yn  eistcdd  yn  <^ylch,  ac  yn  bwyta 
y  tfrwythau,  ciliodd  y  goleuni,  yniollyn^t)dd  y  Uawr  yn  araf 
oddi  tanom,  a  j^ollyngwyd  ni  i  ystafcU  dywoU  a  thrymaidd, 
yr  hon  oedd  wag  heb  gclfi,  ac  yn  aroj^li  yn  dra  anhyfryd. 
Tybiasoni  ar  y  cyntaf  nad  oedd  neb  ynddi  ond  eiu  hunain, 
cud  wedi  cacl  ychydig  o  aniser,  a"n  llygaid  gyfaddasn  i'r 
tywydhvch,  gwelem  amryw  ysgcrbydaii  dynol  yn  erogi 
wrth  gadwjTiau;  clywcm  ysgytiad  cu  hesgyrn  yn  artcithiau 
a  phangfeydd  niar-\volaeth.  Ac  i  ychwancgu  ein  braw 
fyth,  agorodd  y  mur  ar  em  cyfcr  ychydig,  a  gwelem  lyn 
toddcdig  0  dan,  yn  cacl  ei  gylchymi  gan  rciliau  uchel  o 
haiarn,  ac  o'i  mhewn  amiyw  bcrsonau  dan  gadwynau,  ac 
mewn  poenau  annirnadwy.  Ac  jti  y  man,  clywem  smtx 
rhuthrol,  a  Uais  d^^•fn  yn  ei  ddylyn,  yn  llefaru  y  geiriau 
canlynol  mewu  ton  fygythiol : — 

"  Formoniaid,  er  i  chwi  fwyta  o  fara  y  bywyd,  yr  ydych 
jTi  agored  nid  yn  unig  i  far^yolaeth  uaturiol,  ond  tragy- 
wyddol.  Eithr  nis  gall  bono  cich  goddiweddyd,  ond  tr-ny 
anffyddlondeb  i  Iw  cich  dcrbyniad;  yn  mhob  fFordd  arall 
yr  ydych  u-svchlaw  pob  pccliod  marwol !  Uradychwch  eich 
llw,  a  chewch  cich  crogi  am  amser,  a'ch  llosgi  am  dragy- 
M-^ddoldeb;  waith  yn  y  cyfryw  achos  nid  ocs  un  gallu  yn 
abl  eich  dyogclu  rhag  llid  y  frawdoliacth,  a  chospcdigaeth 
ufFern!  Ond  am-hydeddivch  cic/i  llw  hi/d  y  dnredd,  ac  ju\t 
gall  nn  dncg  a  gi/Jiainioch  eich  amddifudu  o  wohr  dragy- 
wyddol  yn  y  nef.  Edrychwch  ar  yr  ysgerbydau  acw! 
Esgyrn  Mormoniaid  antfyddlou  ydynt!  Edrychwch  ar  y 
carcharorion  acw  yn  y  Uyn  dan  I  Eu  hcneidiau  danmcdig 
ydynt.  A  bydded  hysbys  i  chwi,  mai  dyna  fydd  cich 
gwobr  chwithau  os  byddwch  yn  anffyddlon.  Ond 
byddwch  tfyddlon,  ac  nac  ofnwch!  Byddwch  ffyddlon  i 
Formoniaeth,  ac  nis  gall  byd  o  gelwyddau  cich  drygu! 
Yn  erbyn  IMormon,  rliaid  i  chwi  bcidio  byth  ag  j-mladd! 
Yn  erbyn  Monnon,  rhaid  i  chwi  bcidio  cabin!  llhaid  i'ch 
geiriau  eu  cysuro,  cich  arian  eu  cpiorthA\TO !  Fcl 
barn^^'yT,  rhaid  i  chwi  eu  gwaredu!  Fcl  rhcithwjT,  eu 
rhyddhau !  Fcl brodyr  a  ch-\\iorydd, fy w  a  marw  drostynt ! 
llhaid  i  chwi  cu  dyrchixfu  i  bob  s\\'ydd  a  chwenychont! 
Rhaid  i  chwi  ymwadu  a.  char,  cpil,  a  gwlad  er  eu  mwyn! 


26 

MeAVn  gair,  rhaid  i  chwi  vnieyd  Mormoniaeth  yn  bwnc 
mawr  eicli  bywyd.  Ac  yn  a\vr,  ewch  rhagoch  at  eich 
gwaith,  a  bydded  hyn  yn  arwyddair  i  chwi: — 

'•'■  Cyflioyno  wncsfy  llw, 

Fe  gaiff  anrhydedd  glun; 
Ei  GADW,  '  Ncfoedd  fydd, 

Ei  DORi,  'w  Jlffern  dcm." 

Ac  Avrth  y  gair  diweddaf,  diflanodd  yr  ysgerbydau  a'r 
Uyn  danllyd,  a  tlirwy  symudiad  newydd  trosglwydd^vyd  ni 
i  ystafell  arall  eto,  lie  yr  oedd  y  rliyw  fenywaidd  yn  cael 
eu  cymeryd  oddiwrthym,  a'r  gwrrywaid  i  sefyll  yn  rhes 
gyda'u  gilydd.  Yn  y  man  dychwelodd  y  benywod,  a 
gorchudd  tew  dros  eu  bwynebau,  fel  nad  elKd  adnabod  un 
o  honynt;  a  dewisai  y  naill  ar  ol  y  Hall  un  o  honom,  nes 
myned  drosom,  a  phob  un  gael  cyvihar.  Yna  tarawyd 
cydgan  gan  lu  o  gantorion  anweledig,  ac  wedi  hyny  tynwyd 
lleni  yn  ol,  ac  ymddangosodd  archoffeiriad  gerbron  yr 
allor,  yr  hwn  a  gyflawnodd  seremoui  ein  priodas  yn  y 
geiriau  canlynol: — 

"  'Nghyda'r  asen  o  Adda  dynwyd, 
*Nol  y  iFydd  Formonaidd  roddwyd, 
Wrol  frawd  a  chwaer  brydweddol 
Rof  mewn  undcb  pviodasol, 
I  breswylio  'nghyd  yn  ddyogel, 
Os  na  ddewisicch  chwi  ymadael! 
Eich  cyngreiriau  o'r  blaen  a  dorwyd, 
Heddyw  'n  uniawn,  y'ch  priodvyyd — 
Pa  un  bynag  ydych  eto 
Fel  o'r  blacn  yn  nghyd  neu  beidio: 
'Nawr,  wraig,  dyro'r  gorchudd  ymaith! 
Cymer,  wr,  dy  etifeddiaeth!" 

Ac  ar  y  gair,  tyn\\'yd  y  gorchudd,  a  gwelwyd  fod  y  rhan 
fwyaf  wedi  cael  eu  gwragedd  blaenorol ;  ond  amry w  wedi 
eu  newid;  ac  yn  mhlith  yr  olaf  y  syrthiodd  fy  nhynged  i. 
Yr  oeddwn  wedi  cael  boneddiges  olygus,  yr  hon  oedd  yn 
berfFaith  ddyeithr  i  mi,  gwr  yr  hon  oedd  wedi  cyfarfod  y 
cyffelyb  dynged  a  minnaii.  Nid  oeddem  heb  ddysgwyl 
rhyw  gymysgfa  gyffelyb ;  ond  yn  wir,  rhaid  i  mi  gyfaddef 
fy  mod  yn  ocheneidio  yn  eiddigus  wrth  weled  fy  ngwraig 
yn  pwyso  ei  gen  yn  gariadus  ar  ysgwydd  rhyw  Formon 
tal,  yr  hwn  a  ymddangosai  yn  go  falch  ar  ei  fergen.  Ym- 
drechais  i  wneyd  fy  meddwl  yn  ostyngedig  a  boddlon  i 
drefniadau  yr  eglwys  yn  hyn  eto ;  a  chefais  bob  cymhorth 
i  hyny  oddiAvrth  serchogrwydd  anugliydmarol  fy  ngwraig 
newydd. 


27 

SEITIIFED    KADI)    Y    ])EML. 

Bu  oddcutu  awr  o  loiiyddwch  ar  ol  cin  priodas  (heb  un 
amcan  da  mcwn  golw<i;  fc  allai)  niewn  ystafcll  dywell,  yr 
hon  oedd  wcdi  ci  dodrefiiu  yn  dda  a  f^ly thau ;  a  chanlyn'wyd 
hya  gan  leisiau  perseiniol  jn  rhyw  le  o'r  gohvg,  yn  canu  y 
peniUion  canlynol: — 

"  0  ganol  byd  y  dacthoch  allan, 

Llawn  0  dwyll  a  chchvydd  noeth, 
Yn  Haw  gwas  y  Nef  ei  hunan ; 

Dowch  i  mcwn  Formoniaid  doeth. 

Ag  cUyllon  ymladdasoch, 

Gyr'soch  Satan  hen  a  chryf 
Ymaith  idd  ci  fFau  iifFcrnol; 

Dcwch  i  mewn  Formoniaid  h;^f. 

"Wrth  y  llw  ni  ddyehrynasoch ; 

Gwnaetlioch  addas  ddal  eicli  tir, 
Heb  droi  llygad  o  amhcuaeth; 

Dcwch  i  mcwn  Formoniaid  gwir. 

Ni  raid  i  chwi  ofni  bellach, 

Ond  cadw  llw  cich  iFydd  o  hyd; 
Nis  gall  pechod  mwy  eich  drygu: 

Dcwch  i  mcwn,  a  gwyn  eich  byd." 

Wedi  i'r  canu  beidio  taflAvyd  diysau  mawrion  o  led 
y  pen,  ac  wele  neuadd  fawr  odidog,  wedi  ei  haddiirno  yn 
orwych,  a  agorai  o'n  blacn.  Yr  oedd  yi-  boll  le  jti  dys- 
gleirio  gan  aur,  ariau,  drycbau,  sidanau,  a  pbob  math  o 
ddarluniau  ac  adduruiadau,  pi  dangos  codiad  a  chj-nydd 
Momioniaetb;  yr  oedd  y  car2)cd  fel  tywarcbcu  brydferth 
jTi  llawn  blodau  amryliw ;  ac  yr  oedd  y  nenfwd  ucbel  vretli 
ei  li-svio  i  bortrciadu  yr  haf,  y  cymylau  yn  ymsymud,  a'r 
haul  iSv  weled  jti  y  canolbwyut.  Yn  un  pen  i'r  neuadd 
yr  oedd  gorsedd  ysblenydd  (a'r  arch-brophwyd  jti  eistedd 
ami)  o  aur  ac  ysgarlad,  yn  gorphwys  ar  bedwar  llew 
adeiniog;  ac  yn  y  pen  arall  yr  oedd  gwledd  ddantcithiol 
wedi  ei  gosod.  Yr  oedd  y  lie  cang  yu  cael  ci  lenwi  ii'r 
perarogl  mwyaf  hyfryd,  a  cblywem  aiubell  darawiad  o 
ganu  mor  bersAAynol  a  phe  dacthai  oddinr  delynau  angylion. 
Yr  oedd  }t  holl  olygla  a'i  hamgylcbiadau  yn  hyfryd  a 
chynhyrfiol  tu  hwnt  i  ddesgrifiad ;  a  gadaM'odd  argraft"  mor 
ddAvfn  ar  fy  meddwl  uad  all  Haw  araser  byth  ei  ddileu. 

Yr  oedd  y  neuadd  yma  yn  llawn  o  gwnini  eymhenA\-ych 
a  llawen ;  )ti  gyfry^v  na  feddyliai  y  rhai  nad  ynt  wedi  eu 
derbyn  i'r  urdd  niai  y  Mormoniaid  ciaidd  a  thrawsion  a 
welent  bob  dydd  oeddcnt.  Yr  oedd  y  gwisgoedd  yn  rhydd, 
u  Thyrciaidd  yn  cu  dull,  yn  prydlerthu  yr  olwg,  ac  yn 


28 

cynliyrfu  y  nwydau,  i'r  liyn  betli  yn  ddiau  jr  ordciniwyd 
hwynt.  Cawsom.  ninnau  oil  y  gwisgoedd  am.  dauom,  a 
derbyniwyd  ni  i'w  plith.  Ar  y  cyfan,  yr  oedd  y  benywod 
yn  deg  o  bryd,  a'r  gwrrywod  yn  gyffredin ;  ond  nid  ym- 
ddangosai  fod  nemawr  o  degwch  moesol  yn  y  naiU  na'r 
Hall.  Pa  fodd  y  gallem  ddysg^v-jd  y  fath  beth,  pan  gofiom 
fod  y  rbai  hyn  oil  wedi  eu  derbyn  yn  saint,  ac  yn  gof-gol- 
olhau  detboledig  yr  eglwys,  ac  mai  anfoesoldeb  ywconglfaen 
y  ffydd  Formonaidd?  Yr  oedd  eu  hamddygiadau  tu  hwnt 
i  ddim  fedr  y  dycbymyg  mwyaf  nwydwyllt  ei  bortreiadu; 
ac  eglurent  gyfundrefn  gicreigiaeth  ysbrydol  mewn  goleuni 
rhy  danbaid  i'w  osod  o  flaen  llygad  y  cyboedd.  Digon 
yw  dyweyd  eu  bod  yn  defnyddio  y  rhyddid  a  ganiata  eu 
cyfreitbiau  priodasol  iddynt  i'r  eitbafion  peUaf;  ie,  a  thu 
bwTit  i  byny  yn  wir,  fel  y  profa  Joe  Smitb  ei  bun,  yr  bwn 
a  feddai  dri  ugain  o  wragedd — ysbrydol  a  pbob  petb — yn 
lie  cyfyngu  ei  bun  at  gynifer  un  ag  a  feddai  o  asenau. 
Yr  oedd  y  gwragedd  befyd,  agos  yn  ddi-eitbriad,  yn  newid 
y  gyfraitb  yn  eu  ffafr  eu  bvmain,  ar  y  pen  bwn.  Ac  fel 
hjTi,  y  mae  yr  boll  boblogaetb  Formonaidd,  o'r  byn  lleiaf 
cynifer  ag  ydynt  wedi  mjnied  trwy  y  saith  radd,  mor 
gymysglyd  jti  eu  cysylltiadau  a'u  gilydd,  fel  nad  all,  efallai 
gymaint  ag  un  o  bonynt  ddyweyd  pa  berthynas  ydyw  i'r 
lleiU. 

Ond  y  mae  yn  rbaid  i  mi  dewi ;  o  berwydd  gwelaf  nas 
gallaf  ysgrifenu  ar  fater  mor  niweidiol  lieb  redeg  y  perj^gl 
o  roddi  tramgwj'dd.  Mewn  gwirionedd,  ni  feiddiaf 
ddyweyd  degwm  dirgeledigaetbau  y  seithfed  radd.  Yr  oil 
a  ddywedaf  yw,  eu  bod  wedi  ymoUwng  i  wledda  a 
gloddesta,  wedi  myned  dros  bob  terfynau  mewn  iaitb  ac 
ymddygiad,  a  cban  eu  bod  yn  wrryAv  a  benyw,  yr  oedd 
jTio  y  fatb  otygfa,  na  welwyd  ei  cbyffelyb  erioed  tu  allan  i 
fariau  Teml  fawr  Mormon. 

Yn  nglyn  a'r  desgrifiad  ucbod  o  Raddau  y  Demi  gan 
Mr.  Wbite,  gosodwn  yma  seremoniau  rbyfedd  y  derbyniad 
i  urdd  y  gyfundrefn  a  elwir  Givreigiaeth  Ysbrydol,  fel  ei 
gweinyddwyd  ar  dros  ddeuddeg  mil  o  wrry  waid  a  beny waid 
yn  Nbeml  Nauvoo,  yn  y  flwyddyn  1846;  yr  bon  dystiol- 
aotb  a  roddir  gan  wt  a  gwraig  o'r  enw  Jobn  a  Maria  Van 
Dusen,  pa  rai  a  ddygwyd  i  fjoiu  yu  Nbalaetb  Neiv  York; 
derbyniasant  y  grefydd  Formonaidd;  aetbant  i  Nauvoo,  a 
buant  fyw  yno  dair  blynedd.  Derbyniw}- d  bwy  i  ddirgel- 
edigaetbau  y  Demi.  Gadawsant  y  Mormoniaid  oddiar 
argyboeddiad  ac  aflonyddweh    cydwybod,   wrth  ganfod 


29 

melldigcdrwydcl  blacuoriaid  y  sect  hou.  Cyhoeddasaut  y 
dystiolaeth  fjanlynol  or  m^vyn  rhybuddio  eu  cyd-ddyniou 
o'r  perygl  cnbydus  hwn. 

G  wel  y  darllenydd  eiu  bod  yn  gorfod.  gwasgu  ar  derfynau 
chwaetb  a  gwyleidd-dra  ar  y  tudalcnau  canljiiol:  nid 
gorcbwyl  hawdd  gcnym  y\v  hyn ;  cto  uis  gallwu  ymatal  a 
gA\Tieyd  cyfiawnder  a'r  pwnc. 


GWREIGTAETH  YSBRYDOL. 

DERBYNIAD    GWEllYW    A    BENYAV    i'r    URDD, 

Yr  hon  a  gyjiwys  fradwriaeth  yn  erbyn  rhyddid  y  ivlad. 

Y  mae  trefn  y  dcrbyniad  fel  y  cnnlvn : — Y  mac'  boncddwr 
a  boueddiges  yn  mjiiod  trwy  ystafell  hir-gul  yn  Uofl't  uchaf 
y  Demi,  yn  mlicn  arall  yr  hon  y  mae  gwr  -wrtli  swydd  yn 
cadw  y  drws,  ac  yn  gofalu  na  byddo  neb  ond  personau 
cymhwys  yn  cael  eu  gollwng  i  mcAA-n.  Yno  gwabenir 
hwjoit ;  troir  gwrryw  i  mewn  i  ddrws  ar  y  ddc,  ac  ai*- 
weinia  y  dryswT  y  fen^-w  trwy  ddrws  ar  yr  aswy,  i  ystafell 
wag,  oddieithr  ychydig  gadciriau.  Yno  y  mae  cludydd 
arall  yn  cyfai-fod  a  bi,  i'w  holi,  i  wybod  jjwy  ydyw,  o  ba 
le  y  daeth,  &c. ;  jTia  dadwisgir  hi  o'i  boll  wisgocdd  uchaf, 
a  dwg  bi  i  ystafell  ganolig  o  faint,  gryn  bellder  oddiyno,  a 
chyflw}Tia  hi  i  ofal  cludydd  arall  cto,  yr  hwn  sydd  i  wein- 
yddu  seremouiau  dyeithr  y  dcrbyniad,  yr  hwn  a'i  hamddi- 
iadodd  o'r  gweddill  o'i  dillad,  ncs  ydoedd  yn  bcrffaith 
noeth.  Cymer  bi  i  fadd  o  ddwfr,  He  y  gylch  hi  o'i  pheu 
i'w  thraed,  gan  adrodd  y  dybcnion  canlj-nol  wrth  fyned  yn 
mlaen: — Yr  wyf  yn  golchi  eich  Uygaid,  fel  y  gweloch 
ogoniant  Duw;  eich  genau,  fel  y  mynegoch  ei  fawl;  eich 
bronau,  fel  rhoddoch  sugn  i  epd  luosog ;  eich  ymysgaroedd, 
fel  yr  jTuddygoch  ar  feibion  a  merched  ysbrydol;  eich 
****-**  *-  ac  felly  i  lawr  hyd  y  traed,  fel  y 
rhedoch  yn.  gyflym  jr  yrfa  a  osodwyd  o'ch  blaen  chwi. 

Cyhoeddir  yn  awr  ei  bod  yn  Ian,  dygir  hi  allan  o'r  dwfr, 
ac  arllwysir  cornaid  o  olcw  arogl-ber  fir  ei  choryn,  ac  ira 
yntau  ef  a'i  law  dros  ei  boll  gorph.  Yna  gesyd  hi  i  cistedd, 
ac  ordeinir  hi  yn  frenines  o  hyn  allan  ac  yn  dragyAvj'dd. 
Bellach  dygir  iddi  fath  o  is-wisg  ysgafn,  yn  un  daj  n,  tcbyg 
i  grys  a  llodi'au  wrth  eu  gilydd,  yr  boii  a  wisgid  yn  dyn 
am  dani.  Yr  oedd  dau  nod  neillduol  wcdi  eu  tori  ar  y 
wisg,  un  ar  y  fynwes  a'r  Hall  ar  y  penlin :  y  cyntaf  i  ddan- 
gos  amddiffyniad,  debygwn,  a'r  olaf  parodi-wydd  i  ymos- 
twng  i  Dduw,    DyAvedid  wrthi  fod  y  wisg  hon  yn  cjTinrych- 


30 

ioli  y  gareg  tven  y  sonia  yr  ysgrythyr  am  dani,  yn  yr  hon 
yr  oedd  enw  newydd  yn  cael  ei  roddi,  yr  hwn  nid  adwaenai 
neb  ond  a'i  derbyniai.  Tna  sibrydai  y  cludydd  enw  yn  ei 
chlnst  nad  oedd  hi  bytb  i'w  ddatguddio,  ond  i  ryw  un 
(B.  Young)  ar  amgylcliiad  neilldviol.  Y  mae  ystyr  hyn 
yn  cael  ei  ddatguddio  iddi  gan  Brigbam  pan  gyferfydd  a  hi 
wrth  y  Lien,  fel  y  gelwir  hi.  Wedi  cael  hosanau  gwynion, 
a  gwn  nos  am  dani,  arweinir  hi  i  ran  arall  o'r  Demi,  lie  y 
gadewir  hi  wrthi  ei  bun  am  ychydig,  i  gael  hamdden  i 
fyfyrio  ar  y  gorcbvvyliaethau  yr  oedd  wedi  myned  trwy- 
ddynt.  Yr  oedd  wedi  bod  yno  eisioes  ddwy  awr,  a'i 
mheddwl  dan  gymaint  o  gynhyrfiad  fel  yr  ambeuai  mai 
breuddwyd  oedd  y  cyf'an;  ond  wedi  ychydig  o  seibiant 
deallai  mai  gwirionedd  ydoedd ;  ac  arosai  i  ddysgwyl  am 
ganlyniad  terfynol  yr  hynt  ddyeithr. 

Daw  amcan  y  seremonian  dyeithr  yma,  a  gadawiad  y 
wraig  ar  ei  phen  ei  bun  yn  y  fath  wisg  a  sefyllfa,  yn  eglui' 
i'r  darllenydd  wedi  iddo  wybod  banes  y  boneddwr  a 
wabanwyd  oddiwrtbi.  Cymerwyd  ef  gan  gludydd  arall, 
holwyd  ef,  tynwyd  ei  boll  wisgoedd  ucbaf  oddiam  dano, 
a  dygodd  hAvnw  ef  at  gludydd  arall  drachefn,  yr  hwn  a 
gymerodd  y  gweddill  o'i  ddillad  oddiam  dano,  nes  oedd  yn 
gwbl  noetb,  ac  a'i  golcbodd  mewn  badd  dwfr,  gan  gyilawni 
arno  wrth  byny  gyffelyb  seremoniau  ac  ar  y  fenyw,  gyda 
rhai  eitbriadau.  Wedi  ei  droi  a'i  dreiglo  yn  dda  yn  y 
dwfr,  cyboeddwyd  ef  yn  Ian,  codwyd  ef  o'r  dwfr,  tywaUt- 
wyd  yr  olew  per  ar  ei  ben,  ac  irwyd  ef  ju  fauwl  dros  yr 
boll  gorph.  Yna  rboddwyd  ef  i  eistedd  ar  gadair,  a  chy- 
boeddwyd  ef  yn  frenin  am  amser  ac  am  dragw^^ddoldeb. 
Felly  portbid  ei  falcbder.  Gwisgwyd  ef  yn  dyn  wedi 
byny  a  gwisg  ysgafn  o  lian  gwyn,  ar  yr  bon  y  rboddwyd 
crys  cyfFredin.  Yn  y  wedd  yma  dygwyd  ef  i  ystafell  arall, 
ac  wedi  ei  osod  mewn  ffurf  neillduol,  gadawyd  ef  wrtho  ei 
bun.  Yn  awr  yr  oedd  y  dyn  a'r  fenyw  mewn  gwabanol 
ystafell,  beb  wybod  dim  am  eu  gilydd,  ac  wedi  myned 
trwy  y  cyfFel}'b  seremoniau  dyeithr.  Y  mae  y  cwbl  yn 
awr  yn  llonydd,  a  dysrtawrvrydd  perfiaith  trwy  yr  boll 
Demi.  TorTA-yd  ar  y  dystawi-wydd  gan  gynb-oi-f  mewn 
parth  pell  o'r  adeilad,  ac  ar  ei  ol  clywid  Ueisiau  yn  siarad 
am  y  priodoldeb  o  drefnu  defnydd,  bydoedd,  &c.,  pr5'd  y 
mae  Brigbam  Young  yn  decbreu,  trwy  alw  yn  gyntaf, 
mewn  ton  bw}'sig,  y  byd  i  fod  ;  ar  ol  byny  y  mae  ty\\-yll- 
wch  dros  y  cyfan,  a  llefa  yntau,  "Bydded  goleuni ;  a  gwa- 
haned  y  goleuni  a'r  tywyllwch  yn  nos ;  bydded  ffurfafeu 


31 

yn  njTlianol  y  dyfrocdd ;  galwor  y  ffiirfafen  yn  nefocdd ; 
casglcr  y  dj-frocdd  odditan  y  ff'urfafcn  i'r  im  Ho,  ac  ym- 
ddangoscd  y  sychdir  ;  j^aiwcr  y  sychdir  yii  ddacar,  a 
chasf^liad  y  dyfroedd  yu  foroedd ;  coined  y  ddaear  cgin, 
sef  llysiau  yn  hadu  had,  a  chocd  ff'rwythlawn  yn  dwyn 
ifrwyth  wrth  eu  rhywogacth,  y  rhai  y  mac  cu  liad  ynddjut 
ar  y  ddaear ;  dyged  y  ddacar  bob  ])cth  wrth  ci  rywog- 
aeth."  Yna  ychwancgai,  "  Pob  pcth  a  wnacthum  yn  awr 
ydynt  yn  dda  iawn ;  oud  nid  ocs  dyn  i  lafurio  y  tu-,  ac  i 
lywodraethu  ar  bob  peth  a  wnacthuni,  a'r  sydd  jti  yva- 
symud  ar  wyneb  y  ddaear.  Yn  awr  gwnawn  ddyn  ar  ein 
delw  ni,  wrth  ein  Ihm  ein  hnnain." 

Tra  y  llefarai  y  geiriau  hyn  ai  i  mcwn  at  y  dya,  gosodai 
ci  ddwylaw  arno,  gan  gymcryd  arno  ei  hrnio  o'r  pridd,  ac 
anadlu  jti  ei  ffroenau  anadl  einiocs,  ncs  ocdd  y  dyn  yn 
cnaid  byw.  Yna  cymcrai  Brigham  arno  daflu  y  dyn  i 
gwsg,  a  gweithredu  arno  yr  hyn  a  gynwys  yr  ysgrythjT 
lion — "A'r  Arglwydd  Dduw  a  wnaeth  i  drymgwsg  syrthio 
ar  Adda,  ac  efc  a  gysgodd  ;  ac  efc  a  gymcrodd  un  o'i 
ascnau  ef,  ac  a  gauodd  gig  yn  ei  lie  hi ;  a'r  Arglwydd 
Dduw  a  ^^^^aeth  yr  asen  a  gyuierasai  efe  o'r  dyn  yn  wraig, 
ac  a'i  dyg  at  y  d}Ti." 

Ar  ol  mpied  trwy  scrcmoni  fel  pe  buasai  yn  cymeryd  yr 
asen  allan,  aeth  i'r  ystafell  He  yr  oedd  y  fenyw,  a  ffugiodd 
ei  llunio  hi  o  honi.  Pa  fodd  yr  ocdd  yn  myned  trwj-  h}ii 
ni  ddywedaf;  beth  bynag,  ni  bu  yn  hir  cjii  dychwclyd  a'r 
fen5'w  yn  ei  law  at  y  dyn,  yr  hwn  ocdd  yn  flPugio  cysgu  j-n 
drwm.  Yna  galwai  Brigham,  "Adda,  dyma  dy  gydmar  ; 
yv  wyf  yn  ci  rhoddi  i  ti ;  beth  y  gclwi  hi?"  Yna  cyfododd 
J  dyn,  a  chyfarchodd  y  fenyw,  gan  ddywedyd,  "Hon 
weithian  sydd  asgwm  o'm  hcsgyrn  i,  a  chnawd  o'm  cnawd 
i;  hon  a  elwir  gwraig,  oblegid  o  wr  y  cymcrwyd  hi." 

Yna  gorchymynai  Brigham  i'w  Adda  a'i  Ela  ci  ganlyn 
ef  i  ystafell  cang,  }t  hon  oedd  wcdi  ci  haddumo  yn  ys- 
blcnydd  a  blodau,  llysiau,  a  phrenau  ffrwythlon,  a  rhod- 
feydd  hyfiyd  tvvry  eu  canol,  yr  hon  oedd  yn  dynodi  Gardd 
Eden;  yn  jt  hon  hcfjd  yr  oedd  pren  y  bywyd,  a  phrcn 
gwybodaeth  da  a  drwg,  clcddyf  tanllyd,  N:c.  Yn  y  pethaii 
hyn  oil  cymerai  Brigham  arno  bersonoli  yr  Arglwydd. 
Arwciniai  hwynt  o  amgyleh,  gan  ddangos  iddynt  ogoniant 
ei  greadigaeth:  "Djina  Ic  hyfryd,"  obai,  "pob  peth  i 
foddhau  y  llygad,  y  glust,  a'r  archwaeth.  O'r  rhai  hjTi 
oil  gan  fwyta  y  gelhvch  fwjta  ;  ond  am  bren  gwybodaeth 
tla  a  drwg  (gan  g}'feirio  ato)  na  fAwtcwfli;  eanys  yi\  y 


32 

flydd  y  bwytevrch  o  hono,  gan  farw  y  byddwch  feirw." 
Wedi  rlioi  cyfarwyddiadau  a  rhybuddion  iddynt,  gad- 
awodd  Brigliani  ei  Adda  a'i  Efa  wrthynt  eii  huuain  yn  yr 
ardd,  i  ymddifyru  fel  y  g^velent  liwy  yn  oreu. 

Yn  awr  y  sarph,  Orson  Hide,  xm  o'r  apostolion  (yr  bwa 
a  actiai  ran  y  diafol  yn  y  seremoni,  yr  hyn  a  wnai  ya. 
gampus,  waitli  yv  oedd  yn  fwy  na  banner  diafol  ei  bunan,) 
yr  bwn  oedd  gyfrwysacb  ua'r  boll  greaduriaid  a  wnaetb. 
Brigham,  a  ddaetb  i'r  ardd,  ao  a  aflonyddodd  ar  bapiis- 
rwydd  y  par  dedv/ydd,  gan  ddyvvedyd,  "Ai  diau  dyAvedyd 
o'r  Arglv(/ydd  (Brigbam),  Ni  cbewcb  cbwi  fw-yta  o  bob 
pren  o'r  ardd?"  A'r  wraig  a  ddywedodd  wrtb  y  diafol 
(Orson  Hide),  "0  ffrwj^tb  prenau  yr  ardd  y  cawn  ni 
fwyta ;  ond  am  ffi"svytb  y  pren  sydd  yn  ngbanoi  yr  ardd» 
dywedodd  yr  Arglwydd  (Brigbam)  na  cba\vn  fwyta,  na'i 
gyfiHvrdd,  rbag  ein  marw."  A'r  diafol  a  ddywedodd  wrtb 
y  "wraig,  "  Ni  byddwcb  feii-AV  ddim!"  (canys  gwybod  y 
mae  Brigbam  Young  mai  yn  y  dydd  y  b^vytaocb  cbr/i  o 
bono  y  llwydda  efe  i  beri  i  cbwi  gredu  fod  y  ddj'fais  ry- 
fedd  o'i  eicldo  ef  a'i  gymdeitbion  yn  ddatguddiad  oddiwrth 
Dduw,  a'i  fod  wedi  derbyn  gorcbymyn  i  wneyd  a  cbwi  fel 
byn,  a  byny  yn  wobr  iddo  oddiwrtb  Ddmv  am  adeiladn  y 
deml  yma:  yna  y  byddwcb  yn  analluog  i  farnu  rbwng 
gwirionedd  Duw  a  cbelwyddau  Brigbam.  Wedi  byny 
gall  yn  bawdd  wneyd  i  cbwi  gredn  fod  Duw  wedi  eich 
rboddi  cbwi  iddo  ef  a'i  gymdeitbion  yn  wragedd  ysbrydol, 
i  boblogi  y  ddinas  Formonaidd,  yn  nyiFi-^ni  Llyn  yr  Haien, 
California,  i'r  dyben  i  gyfla^^Tii  ei  fwriadau  drwg  ef)^ 
Llwyddodd  y  diafol  (Orson  Hide)  i  gael  gan  y  wraig  gym- 
eryd  y  ffxwytb,  a  rboddes  bitbau  ef  i'w  gwr,  a  bwytasant. . 
Yn  fuan  clywid  trwst  Brigbam  yn  dyfod  tua'r  ardd,  a  bwy 
a  ymguddiasant.  Wedi  edryeb  o'i  amgylcb  galwodd 
ailan,  "Adda,  pa  le  yr  wyt  ti?"  Atebodd  yntau,  "•  Dy  lais 
a  glywais,  ae  mi  a  ofnais;  canys  noetb  oeddwn,  ac  ym- 
guddiais."  A  dywedodd  Brigbam,  "Pwy  a  fynegodd  i 
ti  dy  fod  yn  noetb?  Ai  o'r  pren  am  yr  bwn  a  gorcby- 
mynais  i  ti,  gan  ddywedyd,  Na  fwyta  o  bono,  y  bwyteaist  ?" 
A'r  djTi  a  ddy%vedodd,  "  Y  wraig  a  roddaist  gyda  mi,  bi  a 
roddodd  i  mi  o'r  pren,  a  mi  a  fwyteais."  A  dywedodd 
Brigbam  wrtb  y  wraia;,  "Betb  yw  hjn  a  wnaetbost?" 
Atebodd  y  wraig,  "Y  sarpb  (Orson  Hide)  a'm  twyllodd, 
a  bwyta  a  wnaetbum." 

A  dywedodd  Brigbam  wrtb  y  diafol,  "Am  wneuthur  o 
bonot  byn,  melldigedicacb  wyt  na'r  boll  anifeiliaid,  ac  na 


33 

lioll  fwystfilod  y  maes,  ar  dy  dor  y  ccrddi,  a  phridd  a 
fwjiui  lioll  dyddiau  dy  einioes."  (Wcdi  i  Orson  dderbjTi 
y  felldith  oddh\Tth  Urigham,  syrthiodd  ar  ci  fol  ar  y  lla^AT, 
ac  jTulusgodd  ar  hyd  y  Uawr  am  dipyn,  ac  felly  }T  acth 
efe  allan.)  "  Gclyuiaoth  a  osodaf  rhpigot  ti  a'r  wraig,  a 
rliwng  dy  had  di  a'i  had  hithau."  Ac  Avrth  y  ^^Taiga  dy- 
wedodd,  "  Amlhaf  dy  boenau  yn  fowr:  ti  a  ddygi  blant, 
a'th  dj'muniad  fydd  at  dy  wt  (ysbrydol),  ac  efe  a  ljni\'odr- 
aetha  arnat."  Ac  wrth  y  djii  y  dywedodd,  "Am  wrando 
o  honot  ar  lais  dy  vrraig,"  &cc.,"  mclldigedig  fydd  y  ddacar 
o'th  achos,  trwy  lafur  y  bwytai  o  honi  hoU  ddyddiau  dy 
fjTvyd,"  &c.  (Ac  ni  chai  -vvraig,  canys  yr  wyf  yn  dewis 
ei  chymeryd  i  mi  fy  hun,  jti  ysbrydol,  o  herwydd  gwelaf 
ei  bod  ATI  ieuanc,  teg,  a  dymunol.) 

Yn  awr,  y  mae  Brigham  Young  yn  troi  at  ci  gymdeith- 
ion.  Parley  Pratt,  Orson  Pratt,  Ebcr  C.  Kimble,  Orson 
Hide,  Wiltbrd  Woodraff,  ac  amryw  flaenoriaid  ydynt  ar 
waith  yn  y  ddyfais  fawr  yma.  "  Wele!  yr  ydym  trwy  ein 
cyidluniau  cy  wrain  wedi  Ihvyddo  i  dwyllo  y  bobl.  Ac  yn 
awr,  rhag  i  rai  o  honyut  fjiicd  allan  a  datguddio  y  dirgel- 
wch,  a'n  dynocthi  a  dinystrio  ein  dyfais,  gwnawn  a  gwein- 
yddwn  l\v  difrifol,  a  chysylltwn  ag  ef  y  gosp  fwyaf  greu- 
lawn,"  Gosodir  y  gwr  a'r  wraig  i  benlinio  o  flaen  yr 
allor,  ar  jt  lion  y  mae  y  Bibl.  Gosodant  eu  dwylaw  ar  y 
Bibl  tra  y  gweinyddir  y  llw  canh^lol. 

Y  LLW. 

Yr  ydych  yn  tyngii  ar  g)'hocdd,  jn  mhrcsenoldeb  Duw 
Hollallnog,  ei  angjiion  santaidd,  a'r  tystion  hjn,  y  diehvch 
•waed  Joseph  Smith  ar  y  gcnedl  hon,  ac  y  dysgwch  felly 
i'ch  plant:  ac  y  gwnewch  o  hyn  allan  byth,  ddechreu  a 
dwyn  yn  mlacn  elyniaeth  yn  erbyn  y  genedl;  ac  y 
gwnewch  gadw  eich  bwriad  yn  beiifliith  ddirgcl,  }ti  awr 
ac  yn  drag^wydd.     Felly  c}'north^vyed  Duw  chwi. 

Dysgir  iddjTit  yma  amryw  ai-wyddion  ac  awgrymiadau 
iddynt  iV  harfer  tuag  at  eu  gilydd.  Dpvedir  y  cwbl 
wrthynt  yma — fod  marwolaeth  Joseph  Smith  }ti  Illinois 
yn  fai  cenedlaethol,  ei  fod  wedi  digio  Duw,  a  bod  Duw 
wedi  dyfeisio  y  trefhiaiit  dirgel  hw^n  i  ddymchwelyd  yr 
hoU  genedl. 

Wedi  llawer  o'r  cyffelyb  addysgiadau,  dygid  hw}-nt  i 
ran  arall  o'r  Demi,  lie  yr  oedd  y  byd  presenol  yn  cael  ei 
osod  allan,  yn  enwedig  jti  ei  gys}iltiad  crcfyddol,  lie  j 
mae  arwciuyddion  yr  holl  scctau  yn   cael  eu  dwyn  ya 


34 

mlaen  a'u  gwatwar.  Y  mae  Orson  Hyde  yn  chwareu 
rhan  y  diafol  yma  eto ;  y  mae  yn  dyfod  i  mewn  ar  wedd 
anfertli-ddigrifol,  ac  yn  gwaeddi  allan,  "Boreu  da  i  chwi, 
frodyr,  y  Methodistiaid,  y  Presbyteriaid,  y  Cyffi'edinwyr, 
y  Crynwyr,  y  Bedwyddwyr,  y  Pabyddion,  yr  ydym  wedi 
gwneuthur  yn  dda  y  gauaf  hwn;  cawsom  ddiwygiadau 
da — y  mae  y  byd  yn  agos  parod  i'r  mil  blynyddoedd;  ond 
yn  awr  y  mae  athrawiaeth  y  Joe  Smith  yma  yn  prysur 
gynyddu  yn  y  byd,  ac  y  mae  yn  rhaid  i  ni  fod  ar  ein 
gwyliadwriaeth;  onide  dymchwelant  ni  a'n  hen  gynUimiau 
sefydledig  oil."  Ar  ol  cydymddyddan  maith  a  chwerthin- 
gar  rhwng  y  diafol  (Orson)  a'r  holl  sectau,  y  rhai  a  gyn- 
nrychiolid  gan  amryw  o  flaenoriaid  y  Mormoniaid,  y  mae  y 
diafol  yn  yfed  iechyd  da  iddynt  oU.  Yna  daw  Brigham 
Young  i  mewn  fel  yr  Arglwydd,  gan  orchymyn  i'r  diafol 
adael  llonydd  i'r  sectau,  oblegid  fod  yr  amser  wedi  dyfod 
iddynt  oil  gael  eu  dychwelyd  i'r  wir  (Formonaidd)  ffy'dd; 
ac  fel  arwydd  o  hyn  y  mae  y  rhai  a'u  cynrychiolent  yn 
cael  eu  gwisgo  a  dillad  gwynion;  ac  yna  dygir  hwynt 
i  ystafell  arall  eto,  lie  y  portreiadir  yr  amser  dyfodol  rhwng 
sefyllfa  bresenol  dyn  a'i  orphwysfa  yn  y  diwedd,  neu  deyr- 
nas  nefoedd.  Ar  ganol  y  llawr  yma  y  mae  allor.  He  y 
gwneir  i'r  dyn  a'r  fenyw  benlinio,  a  gwneuthur  y  cyfamod 
mwyaf  difrifol  a'u  dwylaw  ar  y  Bibl  i  gario  allan  amcanion 
Brigham,  byddent  dda  neu  ddrwg. 

Ar  ol  amryw  seremoniau,  cymer  cludydd  benywaidd  y 
dyn  at  le  a  elwid  y  Hen,  yr  hon  sydd  yn  gwahanu  y  He 
santaidd  oddiwrth  y  He  santeiddiolaf.  Yr  oedd  amryw 
luniau  ar  y  Hen  (brethyn  teneu  oedd)  y  rhai  a  esboniai 
Young,  yr  hwn  a  safai  o'r  tu  arall  iddi :  ac  ar  ol  hyny 
arweinir  y  dyn  trwy  ddrws  ar  y  naiU  law,  i'r  cysegr  sant- 
eiddiolaf. Yna  esbonia  Brigham  y  nodau  ar  y  Hen  i'r 
wraig,  a  dywed  wrthi  y  rhaid  iddi  hi  gael  nodau  yn 
cyfateb  iddynt,  mewn  rhyw  fanau  neillduol  ar  ei  hisaf- 
wisgoedd,  ac  mai  ei  ddyledswydd  ef  yw  eu  gwneyd.  Ar 
ol  cyflawni  hyny,  cymer  hi  trwy  y  drws  ar  ol  ei  gwr,  yr 
hwn  a'i  dyg  i'r  deyrnas  nefol,  lie  y  coronir  hwynt  yn  frenin 
ac  jn  frenines.  Yma  hefyd  y  datguddia  Brigham  Young 
iddynt  holl  ddirgeledigaethau  y  deyrnas — cyfundraeth 
amlwreigiaeth,  a'r  cyffelyb ;  pryd  y  twyllir  y  beny waid, 
ac  y  dygir  yn  mlaen  y  gweithredoedd  mwyaf  penrydd  a 
ffiaidd;  mewn  gair,  dysgir  ac  arferir  yma  bob  peth  ag 
sjdd  o  nodwedd  nad  ellir  ei  gyhoeddi.  A  hyn  yn  ddiau 
ydyw  amcan  y  derbyniad  rhyfedd  yma  i  roi  atalfa  ar  ffordd 


35 

y  meddAvl  i'w  ddatguddio— yr  liyn  y  tucdda  iV  wiicyd, 
fel  OS  bydd  rbai  yn  annghredu  yr  cgwyddorion  ffiaidd  hyn, 
nad  all  neb  eu  sicrliau,  ua'u  hadrodd,  rhag  ofii  y  gosp. 

Er  mor  ddycithr  a  fFol  yr  ymddengys  y  petli  hwn,  eto  y 
mae  y  rhan  fwyaf  ydyut  yn  myned  trwy  yr  amgylchiadau 
a  ddesgrifiwyd  yn  credu  ei  fod  yn  ddatguddiadoddiwrth 
Dduw.  Ac  yr  ydyni  ni,  wedi  i  ui  yn  rhagluniaethol  gacl 
agoriad  llygaid,  a  dianc  y  canlyniadau  blln  o  ddylyu  y 
t^vJ'llw5T  ysgelcr  hyn,  yn  teimlo  yn  bryderiis  i  r^vystro 
eraill  i  fyned  ar  eu  jbol ;  yr  ll^vn  orchwyl  a  gyflawnir  yn 
ddiameu,  i  raddau  mwy  neu  lai,  trwy  gylchrediad  eang  y 
papuryu  yma,  yr  hwn  a  ddarllcnir  gan  gencdloedd  tramor 
yn  gystal  a  hon;  ac  yr  ydym  yn  gobeithio  am  bob  djTi 
sydd  yn  caru  gwirionedd,  ac  yn  casuu  twyll  crefyddol,  y 
cynorthwya  ei  ledaeniad. 

John  Van  Dusen,  a 
Maeia  Van  Dusen,  ei  wraig. 

]S^Ew  York. 

llhydd  y  par  nchod  enwau  amryw  bersonau  cyfrifol  jTi 
Keic  York  ar  ddiwedd  y  Uyfr  fel  Cyfeikiadau. 

Fe  allai  fod  rhai  jti  barod  i  ofyn,  Beth  yw  daliaduu 
crefyddol  y  Mormoniaid?  Y  mae  hwn  yn  g^vestiwn  11a wer 
hawddach  ei  ofyn  na'i  ateb  yn  gywir  a  boddhaol.  Nid 
oedd  gan  Smith,  sylfaenydd  yr  eglwys,  os  nad  yw  yn 
gabledd  alw  y  fath  gj-fundeb  yn  eglwys,  na  chan  y  pump 
aelod  oedd  gydag  ef,  yn  y  dechreu  yn  Fayette,  yr  un  drych- 
feddwl  am  ffydd  grefyddol  benodol,  na  chymhwysder  i'w 
hegluro  pe  bnasai  wedi  ei  Surfio,  gydag  eithriad  fe  allai  o 
Rigdon.  Nid  eu  hamcan  hwy,  mewn  modd  jii  y  byd, 
oedd  codi  i  fynu  unrhyw  ffydd,  na  gwneuthur  tmrhjTv 
broffes.  Prophwyd  yn  cuddio  oedd  Smith.  Yr  oedd  yii 
ddigon  gofalus  i  gadw  ei  Fibl  Aur  o'r  golwg,  dan  bcrygl 
marwolaeth  uniongyrchol  i  b^vy  bynag  a  edrychai  arno. 
Gellid  meddwl  fod  y  pynciau  athrawiaethol  a'r  rhcolau 
ffydd  a  ddelid  gan  y  prophwyd  yn  meddu  ar  yr  un  dys- 
gleirdeb  tanbaid  a  marwol  a'r  Bibl  Aur;  canys  credwn  ei 
fed  jTi  ffaith,  fod  y  naill  fel  y  Hall,  hyd  yn  brescnol  j-n 
anhysbys  i  olwg  a  theimlad  dyn.  Yr  ychydig  bethau  a 
osodir  i  lawr  fel  credo  ac  hyfforddiad  yr  egh^ys,  ydynt 
ddatguddiedigaethau  a  dderbjTiiodd  Smith  o  bryd  i  bryd  i 
ateb  ei  fwriadau  ar  y  foment.  Nid  oedd  ganddo  un  amcan 
gosodedig  yn  y  ffordd  hyn,  neu  bynciau  sefydlcdig  i'w 
ffydd.     Yr  oedd  ei  ddatguddiedigaethau  gan  mwj-af  yn 


86 

gyfarwyddiadol,  ac  yn  dal  cysylltiad  penodol  a'r  pwi's. 
Gorcliymynid  i'r  eglwys  roddi  eu  harian  i'r  Arglwydd;  i 
ddwyn  oddiar  y  cenedloedd,  yn  enw  yr  Arglwydd,  a  chyn- 
orthwyo  Smith.  Y  gorchyraynion  hyn  a'r  cyfltelyb  a 
gyfansoddent  gan  mwyaf  gorph  y  datguddiedigaethau. 
Yr  oedd  rhai  eraill  i  gadarnhau  ysbrydoliaeth  y  llyfrau,  a 
nodwedd  santaidd  Smith,  i'r  hwn  yr  oeddent  i  ufuddhau 
yn  mhob  peth,  fel  datguddiwr  ewyllys  Duw.  Yr  oedd 
ysbrydoliaeth  a  gallu  gwyrthiol  yn  cael  eu  rhoddi  i'r  Saint 
hefyd,  fel  y  dengys  y  datguddiad  canlynol: — 

"Ac  fel  y  dywedais  wrth  fy  apostolion,  felly  yr  wyf  yn 
dywedyd  wrthych  chwi,  canys  chwi  ydych  fy  apostolion ; 
feUy,  fel  y  dywedais  wrth  fy  ajDOstolion,  yr  wyf  yn  dywedyd 
wrthych  chwi  eto,  y  bydd  i  bwy  bynag  a  gredo  eich  gair, 
ac  a  fedyddier  a  dwfr  er  maddeuant  pechodau,  dderbyn  yr 
Ysbryd  Glan,  a'r  arwyddion  hyn  a  ganlynant  y  rhai  a 
gredant.  Yn  fy  enw  i  y  bwriant  allan  gythreuliaid,  iach- 
ant  y  cleifion,  agorant  lygaid  y  deillion,  a  chlustiau  y 
byddariaid ;  ac  os  yfant  ddim  marwol  ni  wna  iddynt  ddim 
niwed." — Lh/fr  yr  Athraiviaeth  cHr  Cyfamodau,  tu  dal.  92. 

Cafwyd  rhes  o  ddatguddiedigaethau  hefyd  yn  dal 
cysylltiad  a  gallu  gwladol  dyfodol  jx  Eglwys  Formonaidd. 
Yn  y  dosbarth  hyn  y  mae  y  rhai  canlynol: — 

"Yn  wir  meddaf  i  chwi,  daw  yr  amser  pryd  na  bydd 
genych  na  brenin  na  llywodraethwr;  canys  myfi  a  fyddaf 
eich  brenin,  ac  a  wyliaf  drosoch;  a  chwi  a  fyddwch  bobl 
ryddion;  ac  ni  fydd  i  chwi  gyfreithiau  ond  fy  nghyfreithiau 
i,  pan  ddeuaf," — Athraw  a  Chyf.  tu  dal.  119. 

Eto,  tudal.  194:— 

"Ymgesglwch  yn  nghyd  i  lawenhau  ar  dir  Missouri,  yr 
hwn  yw  tir  eich  etifeddiaeth,  yr  hwn  sydd  yn  awr  yn 
nwylaw  eich  gelynion." 

Eto,  tu  dal.  238  :— 

"Am  hyny  ewch  ar  eich  cyfer  i'm  tir ;  torweh  i  lawr 
furiau  fy  ngelynion,  teflwch  i  lawr  eu  twr,  a  gwasgerwch 
eu  gwyliedyddion ;  dielwch  fi  ar  fy  ngelynion,  fel  y  gall- 
wyf  etifeddu  y  tir." 

Gellir  symio  i  fynu  gorph  athrawiaeth  a  flfydd  y  Mor- 
moniaid,  eu  duwinyddiaeth  a'u  moesoldeb,  yn  hyn — Yr 
hyn  a  dderhynir  o  hryd  i  hryd  trwy  ddatguddiad. 

Nid  oes  yn  llyfr  y  cyfamodau,  yi-  hwn  a  gynwys  y  rhan 
fwyaf  o'r  pethau  a  gredant,  ond  rhan  feclian  o'r  datgudd- 
iedigaethau a  roddwyd  i  Smith.  Y  mae  cyfrol  fawr  o^ 
ddatguddiedigaethau  wedi  eu  cael,  ond  heb  eu  cyhoeddi,, 


37 

amy  rhai  nis  galhvn  ddywedyd  dim  hyd  yr  amscr  priodol. 
Yr  ychydiji;  bynciau  eu  ffydd  ellir  cnwi  ydynt,  yn  gj'ntaf, 
am  natur  ffydd,  yr  lion  y  traethir  arno  yn  helaoth  yn  Llyfr 
y  Cyfamodau,  a  sicrheir  ei  bod  yn  gorph\\TS  ar  dystiolacth 
ddynol.  Yn  nesaf,  am  natur  Duw,  Prolfcsant  cu  bod  j-n 
credu  yn  y  Drindod  :  a  dywedir  yn  y  benod  olaf  ar  ffydd, 
mai  yr  unig  gyfrwng  i  ddyn  Avybod  ci  dderbyniad  gan 
Dduw  ydyw  abertliiad  ci  lioll  feddiant  dacarol.  Yn  y 
pM-nc  olaf  liwn  y  mae  y  cysoudeb  a'r  cydgordiad  mAA-j-af 
perffaitb  a  manwl  tr^vy  y  cwbl.  Pwnc  ma-WT  y  ffydd  ydyw, 
heb  JT  hwn  nid  oes  derlnTiiad. 

Y  mae  rhan  fawr  o  ddychwcledigion  yr  eglwys  Formon- 
iaidd  wedi  eu  tynu  o  Loegr,  ae  yn  bcnaf  o'r  bobl  dlotaf  jti 
y  dosbarth  gweithgar.  Ae  y  mae  y  rhai  yd}-nt  511  gj^'ar- 
wydd  a'r  cyfryw  yn  gwybod  eu  bod,  o  ran  eu  cyflwr  mcdd- 
yliol,  yn  hynod  isel  a  tliyu-yll.  Ymddengys  fod  eu  dygn 
anwybodaeth  tu  hwnt  i'w  cyd-ddeiliaid  jti  yr  Ynys 
Werdd.  Mae  amryw  o'r  dycliweledigion  Seisnig  hefyd 
yn  ddynion  o  ddysg,  yn  gystal  a  llawer  o  aelodau  Ameri- 
canaidd  jr  eglwys.  Yn  mliwnc  y  meddianau  y  mae  ertli- 
ygl  y  ffydd  y  soniwyd  an  dani  ucbod,  nad  allent  wybod  eu 
derbyniad  gan  Ddviw  ond  trwy  abertbiad  eu  holl  bctliau 
daearol,  yn  ddigon  o  esboniad  ar  eu  sefyUfa.  Yr  oedd  pi 
amcan  gan  Smith.  nidjTi  unig  i  "odro  y  Cenedloedd,"  ond 
y  saint  hefyd;  gan  hyuy  byddai  y  rhai  a  feddent  arian  neu 
ryw  feddianau  eraill,  wrth  ddyfod  i  me^\^l  i'r  gorlan,  yn 
arfer  eu  rhoddi  i  fjTiu  i'r  bugail ;  ac  os  daethid  o  hyd  i 
ryw  gjnnaint  eilwaith,  byddai  jti  debyg  o  redeg  i'r  un 
d"ffyLnA\\  Gwrtliododd  amryw  a  ^anfudasant  o  Loegr  i'r 
ddinas  santaidd  dalu  degwm  o'u  meddianau  i  gyllid  yr 
eglwv'.s  ;  ond  gorfu  iddynt  wedi  hyny  aberthu  y  cwbl  a 
feddent. 

Tra  yn  Missouri,  yn  adcg  eu  hymdaith  yn  y  dalaeth 
bono,  trwy  gymhelliadau,  datguddiedigaethau,  a  bygythion 
Sniitli,  trefnwyd  aelodau  yr  eglwys  pi  amryw  finteioedd, 
i'r  dyben  i  yspeilio  y  cenedloedd  o  amgylch.  Gelwid 
hwynt  ya.  Ddaniaid,  a  cliynwysent,  yn  ol  tystiolaeth  un  o'u 
nifcr  ar  Iw,  wyth  neu  ddeg  cant  0  rifedi.  Dywedai  y  tyst 
eu  tnid  yn  adeiladu  argae-byrth  (blockhouses J,  ac  os  na 
fedrui  y  cynyrch  a  godid  eu  cynal,  y  cymerent  oddiar 
ddinaswyr  eraill.  Cymerai  y  fyddin  ei  llw  y  epiorthwyai 
Smitlt  yn  erbjTi  awdurdodau  y  dalaetli,  ac  y  gwnaent 
fflangcllu  pwy  bynag  a  ddywcdai  air  yu  ci  erb}Ti.  Yr 
oedd  gaaddynt  fydcUn  fochan  arall,  a  alwent  yr  "  angel 


38 

dinystriol,"  dyledswydd  yr  hon,  yn  ol  tystiolaeth  Bennett 
oedd  lladd  y  rhai  hyny  a  ddygwyddent  syrthio  dan  anfodd- 
lonrwydd  yr  eglwys  neu  ei  blaenor.  Ymwelodd  y  fyddin 
hon,  yn  ol  y  tyst  ucliod,  a'r  Indiaid  i'w  cymhell  i  imo  a 
Smith  yn  erbyn  pobl  Missouri.  Rhoddwyd  y  dystiolaeth 
yma  yn  Medi,  1838;  y  mis  canlynol  goresgynwyd  ac  an- 
rlieithiwyd  Swyddi  Caldwell  a  Davies,  gan  eu  byddinoedd, 
ymlidiwyd  y  trigolion  agos  oil  i'r  swyddi  cymydogaethol, 
anrheithiwyd  y  tai,  y  ffermydd,  a'r  ystorfeydd,  a  rhoddwyd 
rhai  adeiladau  ar  dan.  Gorfu  i  amryw  o  aelodau  eglwys 
Smith  i  ymadael  a'r  eglwys  ac  a'r  lie,  am  ymneillduo  a'r 
byddinoedd  hyn  a  gwrthod  cj^dweithredu  a  hwynt.  Yn 
eu  plith  yr  oedd  Cowdry  a'r  ddau  Whitmers,  y  rhai  a 
fuant  y  prif  dystion  o  wirionedd  Llyfr  Mormon,  a'r  cyntaf 
yn  ysgrifenydd  proffesedig,  yn  gyfreithydd,  ac  yn  gyfran- 
ogydd  boreii  a  brwd  o  dwyll  Smith,  yr  hwn  a  deithiodd 
ddau  neu  dri  chant  o  fiUdiroedd  i'w  weled,  ac  a  fu  yn  fodd- 
ion  i  gymhell  symudiad  yr  eglwys  o  Fayette  i  Kirtland, 
lie  ei  breswylfod  ei  hun. 

Dywedir  yn  nhystiolaeth  un  arall  o'r  ymneillduwyr,  yr 
hwn  a  fu  yn  Uywydd  y  deuddeg  apostol,  ac  yn  llywydd  yr 
eglwys  yn  jFar  West,  i  gwmni  gael  eu  hanfon  allan  i  ddwj'-n 
moeh  tewion,  anifeiliaid,  a  mel;  ac  ar  yr  un  pryd  i  gwmni 
arall  yn  cynwys  pedwar  ugain  o  ddynion  dan  reolaeth 
cadben,  fyned  i  Gallatin,  ac  yn  ol  eu  tystiolaeth  eu  hun, 
wneyd  pen  am  oddeutu  ugain  neu  ddeg  ar  hugain  o 
ddynioQ,  a  rhoi  Gallatin  ar  dan.  Yspeiliasant  y  llythyrwr 
(postmaster)  a  difrodasant  y  gymydogaeth.  Dy  wed  yr  un 
tyst, — "  Cynllun  Smith  y  prophwyd  yw  cymeryd  y  Dalaeth 
hon  (Missouri),  a  dywed  wrth  ei  bobl  ei  fod  yn  bwriadu 
cymeryd  yr  Unol  Daleithiau,  ac  yn  y  diwedd  yr  holl  fyd." 
Y  mae  y  dystiolaeth  yma  yn  cael  ei  chadarnhau  gan  Orson 
Hide,  un  o'r  deuddeg  apostol,  yr  hwn  a  adawodd  yr  eglwys 
oddiar  argyhoeddiad  o'u  hanfoesgarwcha'uhannuwioldeb. 
Yr  wyf  yn  gwybod,  meddai  "fod  y  rhan  fwyaf  o'r  pethau 
uchod  yn  wir,  ac  yr  -wyf  yn  credu  am  y  pethau  eraill." 
Nid  oes  pwys  mawr  o  ran  hyny  i'w  roi  ar  dystiolaeth 
Hyde.  Y  mae  wedi  dychwelyd  at  y  Mormouiaid  ^eto. 
Ond  y  mae  y  pethau  uchod  yn  cael  eu  cadarnhau  gan 
ddigon  o  dystion  eraill. 

Yn  ganlyniad  i'r  llwybr  annyoddefol  hyn  o  yspedio  a 
difrodi  y  wlad,  ymgynullodd  y  dinaswyr  yn  llu  ma^vr,  a 
gyrasant  hwy  allan  o'r  dalaeth.  Aethant  i  Illinois,  a  sof- 
ydlasant  yn  Nauvoo,  fel  y  dywedwyd  yn  flaenorol. 


39 

Gellid  nodi  amscr  y  symudiad  o  Missouri  i  Illinois  yn 
dymlior  o  Iwyddiant  mawr  yn  helyntion  y  proplnvyd;  o 
iierwydd  ymddengys  mai  dyraa  y  pryd  y  dcchreuodd  yu 
drefnus  weitliio  allan  ei  fwriad  i  osod  i  fynu  allu  gwladol 
yn  ycliwanegol  at  ei  esgoLaeth;  ac  hcfyd  hclaethu  yn  fawr 
y  breintiau  perthynol  i'r  svvydd  ofFoiriadol,  yn  cnwedig 
scfydliad  amlwreigiaeth  ysbrydol.  O'r  pryd  Invn  hyd  ei 
farvvolaetli,  ycliydig  jai  f\vy  na  thair  blynedd,  ydocdd  adcg 
mwyaf  Uwyddianus  a'r  dydd  mwyaf  dysglacr  yn  mywyd 
Smith.  Medrai  gael  ar  un  awgrym  ryw  ddwy  fil  o  bleid- 
leisiau,  ac  mor  hawdd  a  liyny  gynifer  o  fidogau  i  ryfel  os 
byddai  aclios;  cydnabyddai  y  gwladwr  ei  ddylanwad,  a'r 
ddinas  a'r  macs  a  deimlent  ac  a  ofnent  ei  ncrtb.  Wcdi 
amlygu  y  datguddiad  a  dderbyniodd  oddiwrth  Dduw  yn 
gorchymyn  amlwreigiaeth  fel  dyledswydd  Gristionogol,  yr 
oedd  yn  gweddu  i'r  prophwyd  osod  esiampl  dda  o  flaen  ei 
bobl  trwy  ufuddhau  ei  hiui  i'r  gorchymyn ;  ac  nis  gallasai 
Mahomed  ei  hun  ymffrostio  mewn  santeiddrwydd  mwy,  os 
gallesid  ei  fesur  wrth  nifer  ei  gyfeillion,  na  Joseph  Smith. 

Y  mae  ei  gynydd  o'r  dechreu  hyd  yn  awr  yn  peri  i 
ddyn  feddwl  am  arianydd  (banker J  yn  dechreu  ei  yrfa  yn 
y  byd  tr^vy  werthu  afalau  a  theisenau  wrth  werth  y  dimeiau, 
ac  yn  dybenu  gan  fenthycia  can  miliwn  i  freninocdd  i 
gynal  eu  gor-seddau  i  fynu.  Dechrcuodd  Smith  heb  ddim 
ganddo  ond  ychydig  o  nwyddau  celwyddwr  cyffredin;  ac 
yn  raddol,  fel  oedd  ei  nwyddau  yn  cynyddu,  a'r  ymddiried 
jaiddo  yn  dyfod  yn  fwy  fwy,  helaethodd  ei  fasnach  hyd  oni 
wnaeth  ei  hun  yn  brophwyd,  gair  yr  hwn  yn  gablcddus  a 
llygrcdig  fel  yr  oedd,  oedd  yn  efengyl,  yn  wirionedd,  ac 
yn  ddeddf  iddeng  mil  o  eneidiau  a  ddysgAvylient  wrtho, — y 
meistr  a'r  penaeth  gwladol,  trwy  yr  hwn  yr  oedd  helyntion 
gwladol  a  chymdeithasol  ei  holl  bobl  yn  cael  cii  trin  a'u 
Uywyddu,  a'r  bobl  eu  hunain  yn  cael  eu  llywodraethu  gan 
allu  hollol  unbenol.  Nid  oedd  ef  erioed  wedi  rhagwelcd 
na  nieddwd  am  y  pethau  mawrion  oeddent  i  ddyfod  allan  o'i 
saeiniaeth  digywilydd  o  gelwyddau.  Defnyddiai  hwynt 
ar  y  pryd  er  mwyn  difyrwch  ac  enill  y  foment,  a  daethant 
i  werth  a  phwysigrwydd  anuysgwyliadwy  trwy  hygoeledd 
y  rhai  a'u  derbynient ;  a  chafodd  y  cloddiwr  ariaii  y  fath 
farchnad  barod  ac  enillgar  i  wcrthiad  ei  ryfeddodau,  fel  y 
■cynhyrfwyd  ef  i  eangu  y  terfynau,  nes  o'r  diwcdd  trwy 
gynyild  parhaus  y  cafodd  ei  huuan  mewn  meddiant  o  en- 
eidiau, cyrph,  ac  eiddo  ei  ddeng  mil  pobl — o  allu  eghvysig 


40 

unbenol,  dylanwad  gwladol  mawr,  yn  nglayda    chyfoetli 
lawer. 

Rhoddodd  Llyfr  y  Cyfamodau  ddiwedd  ar  awdurdod  y 
Bibl,  a  gosododd  y  datguddiedigaethau  a  wnaed  trwy  Smith 
i  fynu  yn  eu  lie.  "Wele,  yr  wyf  yn  dywedyd  i  chwi 
fod  yr  holl  lien  gyfamodau  yn  darfod  yn  y  peth  hwn, 
ac  y  mae  liwn  yn  gyfamod  newydd  a  thragywyddol." 
Llyfr  y  Cyfamodau^  tu  dal.  178.)  Ac  wedi  troi  yr  Efengyl 
heibio  fel  byn,  yr  amean  nesaf  ydoedd  troi  pob  cyfreithiau 
lieibio,  ond  a  ddelai  trwy  Smith.  Fel  y  dyfynwyd  eis- 
ioes: — "  Yn  wir,  meddaf  i  ohm,  y  daw  yr  amser  y  bydd- 
wch  chwi  (y  Mormoniaid)  heb  frenin  na  UywodraethAvyr, 
o  herwydd  myfi  a  fyddaf  eich  brenin,  ac  a  wydiaf  drosoch; 
a  byddwch  jti  bobl  ryddion,  ac  ni  bydd  i  chwi  gyfreithiau 
ond  fy  nghyfreithiau  i,  pan  ddenaf."  [Athraiviaeth  a  Chyf- 
amodau,  tvi  A.dl.  119.)  Y  mae  dam  arall  yn  dyweyd  am 
lywodraeth  dymhorol  gyflawn,  yn  gystal  ag  ysbrydol  y 
llywydd  IMoiTuonaidd.  Fel  hyn  yr  ydym  wedi  dangos 
blodeuad  y  llysieuyn  Mormonaidd.  Yr  oedd  tymhor  yr 
eglwys  ar  ol  y  symudiad  i  Illinois  yn  ganol  haf ;  yr  oedd 
y  ffrwyth  yn  prysur  addfedu  a'r  prophwj^d  eu  hnn,  tra  yn 
g^\Tieyd  masnach  dda  yn  "Nhy  Nauvoo,"  yn  creu  dylan- 
wad gwladyddol  mawr,  ac  yn  dal  arweinyddion  uchelgeisiol 
y  weriu  yn  ei  law  aswy,  fel  yr  oedd  yn  dal  ei  Formoniaid 
yn  ei  ddeheu  law  :  rhoddes  ei  feddwl  mwy  cyfrwysgall  ar 
waith  a  defnyddiodd  ei  fynydau  m^'y^af  difrifol  i  sefydlu 
gallu  milwraidd,  pen  yr  hwn  oedd  ef  ei  hun,  fel  pob  peth 
arall ;  i  gyhoeddi  datguddiedigaethu  newyddion  er  ychwan- 
egiad  breintiau  offeiriadol,  yn  enwedig  yn  lluosogrwydd  o 
^^Tagedd  ac  i  ddyrchafu  yr  eglwys  trwy  adeiladu  y  Demi 
fawr. 

Yn  fuan  ar  ol  sefydlu  yn  Nauvoo,  cafodd  Smith  ei  aw- 
durdodi  gan  y  Dalaeth  i  fod  yn  isgadheu  ar  fyddin  Nauvoo, 
a,  gosododd  i  fynu  allu  milwrol  o  ddwy  neu  dair  mil  o  wyr, 
y  rhai  a  osododd  dan  ddysgyblaeth  dda,  ac  yr  oedd  yn 
prysur  barotoi  i  gj'fla-vvni  y  brophwydoliaeth,  yn  ol  yr  hon 
yr  oedd  i  lywodraethu  yr  hoU  ddaear.  Yr  oedd  yehydig 
yn  fwy  gofalus  ar  ei  orchymyn  "i  gymeryd  yn  enw  yr 
Argl-nydd  yn  y  Dalaeth  hon  nag  yn  Missotu'i.  Dysgodd  y 
wers  a  gawsant  yn  y  Dalaeth  bono  iddynt  fod  dipyn  yn 
fwy  dirgelaidd  yn  y  rhan  hon  o'u  dyledswydd  grefyddol. 
Eto  yr  oeddent  yn  cyflawni  eu  dyledswydd  i'r  fath  raddau 
ag  i  feichio  eu  hunain  a  moddion  eraill,  ag  i  gjTihyrfu  gel- 
yniaeth  y  bobl  a  breswylient  o'u  hamgylch.     O'r  diwedd 


41 

blinodd  y  bobl  yn  dyoddcf,  rhedodd  c\i  liamyncdd  allan, 
codasant  i  fymi  I'w  <;\vrth\vynobu;  daliwyd  a  charcharwyd 
Smith,  a  rhoddwyd  pen  ar  ci  ciniocs  ef  a'i  frawd  Iliram 
yn  y  carohar,  fol  y  dywcdwyd  yn  barod.  Ar  ol  liyn  yra- 
wasirarodd  ei  bobl  yma  a  thraw  ;  aeth  rhai  i  Iowa,  ond  y 
rhan  fwyaf  i  Ian  Llyn  yr  Halcn,  yn  y  dyffryn  rhwng 
Nevcda  a'r  MjTiyddoedd  Creigiog.  Erbyn '  heddy w  mae 
llawor  wedi  fFeindio  eu  ffordd  i'r  He  olaV,  a  Jiifer  y  Mor- 
mouiaid  yno  yn  amryw  filocdd. 

Wcdi  i  lywodracth  yr  Unci  Daleithiau  ^\Tieuthur  y 
parth  yma  yn  diriogaeth  iddi  ei  hnn,  penodwyd  swyddog- 
ion  priodol  i  ddwyn  yn  nilaen  drefn  y  llywodracth.  Yn 
anffortunus  penod\\')'d  Brigham  Young,  y  Mormon  Seis- 
nig,  yr  hwnnad  oedd  wedi  bod  ond  ychydig  o  flj-nyddoedd 
yn  y  wlad  bono,  unig  deilyngdod  yr  hwn  ydoedd  etifcdd- 
iaeth  o  ftnvredd  a  swyddau  ysbrydol  Smith,  mantcll  ^t 
hwn  a  wisgai — penodwyd  hwn  yn  llywydd  y  diriogaeth. 
Rhoddwyd  amryw  swyddau  pwysig  eraill  i  Formoniaid. 
Diffyg  a  floliueb  mawr  ydoedd  rhoi  gweinyddiad  prif 
swyddau  y  ll\^vodraeth  yn  nwyhiw  dynion  oeddent  wedi 
hynodi  eu  himain  yn  y  drygau  mwyat"  yn  flacnorol.  Nis 
gallai  canlyniad  hyn  fod  yn  dda.  Trowyd  dau  famwr  a'r 
ysgrifenydd,  y  rhai  ni  phertliynent  i'r  eglwys  Formonaidd, 
allan  o'u  swyddau  gan  Brigham  a'i  gjTigreirwyr.  Cy- 
hoeddwyd  fod  Young  yn  cymeryd  yr  boll  lywodraeth  iddo 
ei  hun,  yn  crafangu  yr  boll  arian,  yn  cyhocddi  nad  oedd 
un  gyfraith  i  gael  eu  gweinyddu  ond  trwyddo  ef,  ac  na 
chai  yr  un  awdurdod  Iwyddo  yn  y  diriogaeth  ond  eiddo  yr 
eglwys.  Nid  yw  hyn  ond  gweithio  allan  orchymyn  y  dat- 
gudd'.ad  a  roddwyd  gan  Smith,  }t  hwn  y  gwnaed  ymgais 
o'r  blaen  i'w  gyflawni  yn  [Missouri  ae  Illinois  ;  a  chau  ei 
fod  }Ti  gydunol  a  dyledswydd  grefyddol  y  fFyddlon,  nid  yw 
ya  ddim  ond  a  allesid  ei  ddysgwyl. 

Cyhoeddwyd  hefyd  amryw  ymddygiadau  creulawn  o'u 
heiddo  tuag  at  y  rhai  a'u  gwrthwpiebent,  ac  ufudd-dod 
ffyddlon  iawn  o'u  heiddo  i  ddatguddiad  yr  aml-wreigiaeth. 
Gan  nad  ydym  wedi  son  am  honiadau  y  blaid  yma,  a'r 
gallu  i  wueuthur  gwyrthiau,  rhoddwn,  cyn  tcrfjniu,  hanes 
un  wyrth  hynod  (r),  yr  hon  a  adroddir  gan  Mr.  Tucker, 
yr  hwn  a  rydd  hanes  yr  amgylchiad  eysylltiedig  ag  ar- 
grafiiad  Llyfr  ^lormon.  Fcl  hyn  yr  adroddir  yr  hanes  yn 
y  gyfrola  gyhoeddwyd  gan  Dr.  Bennett: — 

"Ar  brydnawni  diwrnod  hyfryd  yn  yr  haf,  canfu  ffermwr 
yn  un  o'r  Taleithiau  ddyn  o  pnddangosiad  trwsiadus  wrth 

D 


42 

ei  borth,  yr  hwn  a  ofynai  am  gael  treulio  y  nos  dan  ei 
gronglwyd.  Caniataodd  y  ffermwr  Uetygar  ar  unwaith : 
gwahoddwyd  y  dyn  i  mewn,  a  chafodd  bob  caredigrwydd, 
aelwyd  gynes,  a  swper  dwym  a  cbysurus. 

"Ar  ol  iddo  fwyta,  gwr  y  ty,  yr  hwn  a  ymddangosai  yn 
ddyn  11a wen,  twym-galon,  difyrus,  a  chyda'r  cwbl  yn  hen 
wr  go  gyfrwys,  a  ddechreuodd  siarad  pob  peth  a'i  letywr, 
yr  hwn  a  ymddangosai  yn  go  anhwylus  yn  ei  gorph  a'i 
feddwl,  eto  yn  awyddus  i  foddhau  ei  westywr  ;  rhoddai 
arwyddion  o  gydsyniad  a'r  cwbl  a  ddywedai.  O'r  diwedd 
gwnaeth  ei  flinder  a'i  anhwyldeb  yn  esgus  dros  fyned  i 
orphwys,  ac  arweiniwyd  ef  gan  y  ffermwr  i'r  llofft  uchaf, 
lie  yr  aeth  i'r  gwely. 

"Tua  chanol  nos  dihunwyd  yr  hoU  deulu  gan  y  gridd- 
fanau  mwyaf  dolefus,  a  deallwyd  yn  fuan  eu  bod  yn  dyfod 
o  ystafell  y  gwr  dyeithr.  Wedi  iddynt  fyned  i'r  ystafell 
cawsant  ef  mewn  poenau  mawrion,  yn  ochain  ac  yn  dolefain 
yn  enbyd,  ac  ymddangosai  yn  berffaith  ddisylw  o  bob  peth 
o'i  amgylch.  Gwnaed  yr  oil  a  fedrai  caredigrwydd  a 
phrofiad  feddwl  am  dano  tuag  at  esmwythau  arno ;  ond  yr 
oedd  pob_  ymgais  yn  ofer  ;  ac  er  mawr  ddychryn  a  gofid 
i'r  ffermwr,  yn  mhen  ychydig  oriau  bu  y  dyn  farw. 

"Yn  foreu  iawn  y  dydd  canlynol,  a'r  teulu  yn  nghanol 
trafferth  a  phryder,  galwodd  dau  deithiwr  wrth  y  drws,  a 
gofynasant  am  ddyfod  i  mewn,  ac  am  damaid  i'w  fwyta. 
Dywedodd  y  ffermwr  ei  fod  yn  barod  i  ddangos  pob  cared- 
igrwydd iddynt,  ond  fod  ei  deulu  wedi  eu  taflu  i  benbleth 
a  dyryswch  mawr,  trwy  fod  gwr  dyeithr  wedi  marw  yno, 
ac  adroddodd  iddynt  yr  hoU  hanes.  Synent  hwythau  yn 
ddirfawr,  a  theimlent  yn  ddwys  dros  anffawd  y  truan,  a 
gofynasant  am  gael  gweled  y  corph,  Caniataodd  y  fferm- 
wr, bid  sicr,  ar  unwaith,  ac  arweiniodd  hwynt  i'r  Uoftt  lie 
y  gorweddai  y  corph.  Edrychasant  arno  am  rai  munudau 
yn  ddystaw,  yna  dywedodd  yr  hynaf  o  honynt,  mewn  ton 
bwysig,  eu  bod  hwy  yn  henuriaid  yn  eglwys  lesu  Gii&t  o 
Seintiau  y  Dyddiau  Diweddaf,  a'u  bod  wedi  eu  hawJur- 
dodi  gan  Dduw  i  wneuthur  gwyrthiau,  hyd  y  nod  i'r 
graddau  o  godi  y  meirw,  a'u  bod  yn  cwbl  gredu  y  medrent 
ddwyn  bywyd  drachefn  i'r  dyn  hwnw  oedd  yn  gorwedd 
yn  farw  o'u  blaen. 

"  Rhyfeddodd  y  ffermwr  yn  fawr  wrth  rinwedd  a  gallu 
y  personau  a'u  cyfarchent,  a  gofynodd  mewn  ton  yr  an- 
nghrediniol  a  oeddent  yn  sicr  y  gallent  gyflawni  yr  hyu  &, 
broffesent, 


43 

"O,  jm  gwbl  sicT  ;  nid  ocs  un  ddacll  am  dano.  'Mno  yr 
Arglwydd  wedi  ein  hanfon  yu  bwrpasol  i  wncuthur  g>\yrth- 
iau  er  profi  gwirioncdd  y  prophwyd  Joseph  Smith,  ac 
ysbrydoliaoth  y  llyfrau  a'r  athrawiaethau  a  ddatguddiwyd 
iddo.  Anfonwch  am  cich  holl  gymydogion,  fcl  yn  ngwydd 
tyrfa  y  gallom  ddwyn  y  marw  hwn  eihvaith  i  fywyd,  ac  y 
gogonedder  yi-  Arghvydd  a'i  cghvys  yn  ngwydd  pawb.' 

"Ar  ol  ychydig  ystjTiaetk  cy  dun  odd  y  ffermwr  i  adacl 
i'r  g>ATieuthur\vyr  gwyrthiau  fyncd  rhagddynt ;  ac  yn  ol 
eu  djanuniad  anfonodd  ei  blant  i  alw  aim-yw  o'r  cymydog- 
ion  yn  nghyd ;  daeth  Ihiavvs  mawr,  mcwn  dysgwyliad 
pryderus  am  weled  gw'jTth  yn  cael  ei  chyflawni. 

"Deehreuodd  yr  henm-iaid  Mormonaidd  eu  gorchw\l 
trwy  benlinio  a  gweddio  o  flaen  y  corph,  gyda  dwylaw  a 
llygaid  dyrchafedig,  a  chyda'r  ysgyfaint  mwyaf  crochlois- 
iawl.  Cyn  cu  bod  wedi  mjTied  pi  mlacn  yn  mhell  gyda'u 
gweddi,  tarawodd  drychfeddwl  disymwth  y  ffermwr,  yr 
hwn  a  aeth  allan  yn  ddystaw  o'r  ystafell  am  ychydig  o 
funudau,  ae  a  ddychwelodd  eihvaith,  gan  ddysgwyl  yn 
amjTieddgar  nes  iddynt  fyned  dros  eu  jiweddiau.  Cyn 
iddpit  ddechrevi  ar  exi  gorchwyl  dywedodd  wi-thj-nt  yn 
Ibneddigaidd,  os  caniataent,  fod  ganddo  ychydig  hoHadau 
ar  destun  y  wyrth  y  carasai  gacl  atebiad  iddynt.  Dywed- 
asant  wrtho  nad  oedd  ganddynt  un  gwrthAVAmebiad.  Yna 
gofynodd  y  ffenuwr,  'Yr  ydych  ya  gwbl  sicr  y  gellwch 
ddwym  y  dyn  yma  yn  fyw  eto  r'  '  Yr  ydym.'  'Pa  fodd  yr 
ydych  yn  gwybod  y  gellwch?'  'Yr  ydym  newydd  dder- 
byn  datguddiad  oddiwrth  yr  Arglwydd  yn  ein  hysbysu  y 
gallwn.'  'A  ydych  }ti  gwbl  sicr  mai  oddiwrth  yr  Arg- 
lwydd oedd  y  datguddiad  r'  '  Ydj-m  :  nis  gallwn  gam- 
synied  yn  ei  gylch.'  'A  ydyw  eich  gallu  i  fywhau  y  marw 
hwTi  yn  ymddibynu  ar  natur  yr  afiechyd,  ncu  a  alleeh 
chwi  jTi  awr  godi  vmrhyw  gorph  marw  yn  fyw  ?'  '  Na, 
nid  yw  yn  gwneuthur  un  gwahaniaetk  i  ni ;  gallem  godi 
unrhy^"  gorph  marw  yn  fyw.'  'AVel,  pc  buasai  y  dynj-ma 
yn  cael  ei  ladd,  ac  im  o'i  freichiau  yn  cael  ei  thori  ymaith, 
a  allasech  chwi  roi  bywyd  iddo,  ac  adferu  ei  fraich  iddo 
hefyd?'  'Wrth  gwrs;  nid  oes  un  terfjm  i'r  gallu  a  rodd- 
wyd  i  ni  gan  jt  Arglwydd.  Ni  wmai  vm  gwahaniaeth  pe 
bai  y  ddwy  fraich,  a'r  ddwy  goes  gj'da  hyny  wedi  eu  tori 
ymaith.'  'A  alleeh  chwi  ei  adferu  pe  bai  ei  ben  wedi  ei 
dori  ymaith?'  'Gallem,  jt  \m  fath.'  'Wei,'  cbe  y  fferm- 
wr, gyda  gwen  dawel  ar  ei  wyneb,  'nid  wyf  yn  amheu 
dim  o'r  gwirioncdd  y  mae  y  fath  ddynion  santaidd  yn  ei 


44 

aclrodd,  ond  jy  wyf  }ti  aAVj'ddus  am  i'm  cyraydogion  gael 
eu  llwyr  argy-^ocddi,  trwy  i'r  wyrth  gael  ei  chyflawni  yn 
y  modd  mwyaf  perfFaith  ac  egliu",  ganhyiiy  gyda'ch  cenad, 
OS  na  wna  iin  gwahauiaeth,  toraf  ben  y  corph  yma  yniaith 
yn  gyntaf.'  A  chyda'r  gair,  cododd  i  fynu  fwyall  fawr 
finiog,  yr  hon  a  dyuodd  allan  oddi  dan  ei  liugan,  ac  yr 
oedd  ar  ei  gollwng  i  lawr  gyda  nerth  ar  wddf  y  marw, 
pryd,  wele!  er  mawr  syndod  yr  holl  rai  oedd  yn  bresenol, 
neidiodd  y  marw  i  fynu  mewn  cyffroad  gwyllt,  a  thyngodd 
na  oddefai  efe  i'w  ben  fyned  ymaith  i  un  pwrpas  ar  y 
ddaear.  Daliodd  y  ewmni  y  Mormoniaid  ar  unwaith,  a 
gwnaetbant  iddynt  gyfFesu  yn  fuan  mai  henuriad  Mormon - 
aidd  oedd  y  g^vr  a  gymerasai  arno  ei  fod  wedi  marw,  ac 
mai  liwy  a'i  hanfonodd  i  dy  y  ffermwr,  gyda  chyfarwyddyd 
i  farw  yno  ar  awr  benodedig,  liyd  y  deuent  hwy  i  mewn  fel 
ar  ddamwain,  ac  y  gwnaent  Avyrtii  nes  synu  y  gymydog- 
aeth.  Wedi  i'r  ffermwr  roddi  pryd  da  o  gerydd  iddynt, 
gollyngodd  liwynt  ymaith  i  arfer  eu  twyll  mewn  rbyw 
barth  arall." 


J.  ROSSEK,  ARGRAFFYDD,  HEOL  FA"WE,  ABERTAWY. 


